ANG BUHAY AT 
PAKIKIBAKA 
NI KA HUNTER! 


Koleksyon ng Sining at Panitikan ni Ka Hunter 


Alay kay Arc John “Ka Hunter” Varon 
Enero 02, 2000 - Mayo 30, 2023 


Magiting na Opisyal at Mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan 
Artista ng Sambayanan 
Bayani ng rebolusyong Pilipino 


NILALAMAN 


Parangal ng PKP-Mindoro 
Koleksyon ng Sining at Panitikan ni Ka Hunter 


Tula 

Mayangis 

Hindi Ka Mangmang 

Ako ay tutula 

Entablado 

Mumo 

Bungarngar sa sukal 
Panandaliang pamamaalam 
Ang Paglikha 

Kapalaran 

Sir, maawa po kayo! 

Dahon lamang ang pamunas 
Ito ang ating kwento 

Huni sa hatinggabi 
Mangingibig 

Kailanman 

Salita 

Pulot na walang tamis 
Bayuko sa tag-araw 


Maikling Kwento 
Noong Una 


Tagumpay ang Batayang Taktikal na Opensiba! 


Black Shoes 
Awit at Rap 


Dito sa Mindoro 
Rebolusyon ating isulong 
Pintig ng Puso 
Kabataang Makabayan 
Sa Masa Merong Paglaya 
Agit 


15 
17 
19 
22 
23 
25 
26 
28 
31 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 


44 
47 
50 


54 
56 
58 
60 
62 
64 


Balagtasan 

Susuko o lalaban? 
Fliptop Battle 

Fliptop Battle Dos Por Dos 


Talumpati 


Mensahe sa ika-53 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas 


69 
76 
84 


99 


Parangal 
Dakilain ang buhay at pakikibaka ni 
Arc John “Ka Hunter” Varon! 
Bayani ng sambayanan, 
martir ng rebolusyong Pilipino! 


Pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas - Mindoro 
03 Hunyo 2023 


Pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad 
ng Partido Komunista ng Pilipinas - Mindoro kay Arc John 
“Ka Jack/Ka Hunter/Ka Baron” Varon, magiting na kadre ng 
Partido at opisyal ng BHB, sa walang pag-iimbot na pag-alay 
ng kanyang buhay para sa sambayanang Pilipino na malaon 
nang inaapi at pinagsasamantalahan. 


Sina Ka Hunter at Bunso “Ka Mamay/Ka Liza” Mangubat ang 
dalawang pulang mandirigma na namartir sa isang labanan 
sa pagitan ng Lucio De Guzman Command - NPA - Mindoro 
at Charlie Company ng pasistang 68th IB - Philippine Army 
noong Mayo 30, 2023 sa Sitio Pasugui, Brgy. Malisbong, 
Sablayan, Occidental Mindoro. 


Mula sa uring petiburges, ipinanganak si Ka Hunter noong 
Enero 02, 2000. Nag-iisang anak siya na lumaki sa piling ng 
ina, lolo, at lola. Maagang namulat si Ka Hunter sa krisis ng 
malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino dahil sa 
katangian ng buhay niya noon, kung saan ang ina niya ay 
isang manggagawa at solo parent. Bata pa lang ay kinakitaan 
na rin si Ka Hunter ng pagiging mapagkawanggawa at husay 
sa gawaing pang-organisasyon at pakikisalamuha sa iba dahil 
lumaki siyang aktibo at lider sa mga grupong pangkabataan 
sa loob ng simbahan. 


Lalo pang tumaas ang pampulitikang kamulatan ni Ka Hunter 
sa pagpasok niya sa Polytechnic University of the Philippines 


SIBAEo23 


sa kursong BS Chemistry. Kinaharap ni Ka Hunter ang 
tumitinding represyon sa loob ng kanyang paaralan, dagdag 
pa ang sumasahol na kalagayan ng pampublikong sistemang 
edukasyon sa mga State Universities and Colleges (SUCs). 
Ito ang nagtulak upang maorganisa siya sa isang 
pambansa-demokratikong organisyon ng mga kabataan. Sa 
patuloy niyang pag-aaral ng lipunan at paglubog sa batayang 
masa, naunawaan niya Ka Hunter na ang imperyalismong 
US, pyudalismo at burukrata kapitalismo ang tatlong salot 

sa lipunang Pilipino at ugat ng kahirapan ng mamamayan at 
pag-atrasado ng bansa. Dahil dito, malalim na naunawaan ni 
Ka Hunter at mahigpit na niyakap ang linya ng demokratikong 
rebolusyong bayan bilang tanging solusyon sa pundamental 
na problema ng lipunang mala-kolonyal at mala-pyudal sa 
Pilipinas. 


Hindi nagtagal ay sumapi si Ka Hunter sa rebolusyonaryong 
kilusang lihim ng mga kabataan, ang Kabataang Makabayan. 
Dito ay gumampan siya ng papel sa gawaing instruksyon at 
propaganda sa hanay ng mga kasapi at sa mga masa. 
Kinakitaan ng husay at kasigasigan si Ka Hunter sa 
paggampan ng gawaing edukasyon. Matiyaga niyang itinuro 
sa mga kasama at masa ang programa at linya ng 
pambansa-demokratikong rebolusyon at ang papel ng 
kabataan sa pagbabago ng lipunan. 


Sa maagang yugto ng pagkilos ni Ka Hunter sa lungsod, 
kinaharap niya ang ilang krisis at kontradiksyon na naging 
dahilan upang pansamantala siyang tumigil sa pagkilos at 
pag-aaral. Nagtrabaho siya bilang call center agent sa isang 
kumpanya. 


Lalo niyang naunawaan ang kabuluhan ng rebolusyon sa 
kanyang pakikipagsapalaran bilang isang manggagawa. 
Mabilis siyang naghanap ng linya pabalik sa mga kasama, 
bitbit ang kapasyahang kumilos sa kanayunan kasanib ng 
masang anakpawis na pinagsasamantalahan at mag-ambag 
sa armadong pakikibaka. 


SIBABoz23 


Unang pumasok si Ka Hunter sa isang sonang gerilya sa isla 
ng Mindoro noong 2019 bilang isa sa nagkakailang 
kabataang-estudyante mula sa lungsod na nagpasyang 
makipag-integra sa yunit ng BHB at masa sa kanayunan 
kasabay ng paggunita ng ika-51 anibersaryo ng PKP. Naging 
bahagi sila ng mga kulturang pagtatanghal upang gunitain 
ang anibersaryo sa piling ng yunit ng BHB at masang 
katutubo sa layuning makonsolida ang hanay ng mga masa at 
kasama sa gitna ng pananalasa ng kampanyang supresyon ng 
kriminal, papet at tiranikong rehimeng US-Duterte. Bagamat 
maikli lamang ang naging pagbisita, naging makabuluhan 
ang panahong ito para mabuo ang perspektiba ni Ka Hunter 
na muling bumalik sa kanayunan. Patunay rito, tatlong buwan 
lamang matapos ang unang pagbisita, Marso 2020, muling 
bumalik si Ka Hunter sa isang sonang gerilya sa Mindoro para 
mag-tour of duty (TOD). 


Pumasok si Ka Hunter sa sonang gerilya sa isla sa 
panahong humaharap ang buong rebolusyonaryong kilusan 
dito sa pinaigting na kampanyang supresyon ng makabayan 
at demokratikong kilusang masa at rebolusyonaryong 
pwersa. Itinakda itong nasa “eye of the storm” sa malupit na 
Focused Military Operations at Retooled Community Support 
Program- Enhanced Community Local Integration Program 
(FMO-RCSP-ECLIP), mga komponente ng programang 
kontra-insurhensya ng rehimeng US-Duterte at 
ipinagpapatuloy ng kasalukuyang rehimen. Hindi naging 
dahilan ito para magdalawang-isip si Ka Hunter sa kanyang 
pasya na mag-TOD. Sa halip, nangibabaw ang kanyang 
rebolusyonaryong optimismo at entusiyasmo upang 
gampanan ang kanyang bahagi sa pagtatanggol ng masa at 
pagkokonsolida ng yunit ng Hukbo sa harap ng tumitinding 
sitwasyon ng digma. 


Sa patuloy na paggampan ni Ka Hunter ng rebolusyonaryong 


gawai l, tumibay ang pag-unawa Sa kabuluhan ng armador 1g 
A 
SIBAEo23 


pakikibaka na isinusulong ng Partido at BHB sa kanayunan, 
at ang papel ng mga katulad niyang kabataang intelektwal 


mula sa kalunsuran, kung kaya nagpasyang buong panahong 
kumilos si Ka Hunter sa yunit ng BHB noong Oktubre 2020. 
Binuksan nito ang bagong kabanata ng kanyang buhay, isang 
kabanata na puno ng mga gintong oportunidad upang higit 
na matuto mula sa praktika, magpaunlad ng sarili habang 
nag-aambag ng ganang-kaya sa armadong pakikibaka at 
paglaban ng mamamayan. 


Bukod sa husay sa gawaing pampulitika, matapang na 
mandirigma si Ka Hunter. Kabilang siya sa ilang 
matatagumpay na taktikal na opensiba na nilunsad ng BHB 
sa loob ng anim na taong pakikihamok ng rebolusyonaryong 
kilusan sa pasistang rehimeng US-Duterte at sa unang taon 
ng ilehitimo, pasista, papet at pahirap na rehimeng 
US-Marcos Il. 


Sa patuloy na paggampan ni Ka Hunter ng 

rebolusyonaryong gawain, higit na pag-unawa sa kabuluhan 
ng armadong pakikibaka na isinusulong ng Partido at BHB sa 
kanayunan, at ang papel ng mga katulad niyang kabataang 
intelektwal mula sa kalunsuran, nagpasyang buong panahong 
kumilos si Ka Hunter sa yunit ng BHB noong Oktubre 2020. 
Binuksan nito ang bagong kabanata ng kanyang buhay, isang 
kabanata na puno ng mga gintong oportunidad upang higit 
na matuto mula sa praktika, magpaunlad ng sarili habang 
nag-aambag ng ganang-kaya sa armadong pakikibaka at 
paglaban ng mamamayan. 


Sa isang taon ng kanyang pamamalagi sa sona, naitalaga si 
Ka Hunter sa panibagong yunit at linya ng gawain. 
Gumampan siya bilang giyang pampulitika na may 
tungkuling konsolidahin ang mga kasama at pataasin ang 
antas ng kakayahan ng mga kasama sa iba't ibang gawain 
lalong higit ang paglaban sa kaaway. 


Ikinatuwa niya ang pagkakatalaga sa isang yunit na may 
misyong pulitiko-militar sa eryang inaatake ng berdugong 


SIBABoz23 


AFP-PNP-MIMAROPA. Bukod sa tungkulin bilang opisyal 
pampulitika sa iskwad, nagsilbi din siyang opisyal sa 

lohistika ng platun. Bagamat noong una ay wala pang 
karanasan at salat pa sa kaalaman, tinanggap niya ang mga 
tungkuling ito at buong-loob niyang ginampanan habang 
nag-aaral at nagpapayaman ng kaalaman at praktika sa mga 
gawain sa loob ng yunit ng BHB. Matiyaga at masigasig 
niyang inaral ang iba't ibang larangan ng mga gawain, dahilan 
para mabilis siyang matuto sa gawain sa hanay ng masa at 
mga teknikal na gawain sa yunit ng BHB. Ang kabang-yaman 
ng kaalaman mula sa masa at sa mga kasama ang naging 
mahusay na sandata ni Ka Hunter sa paggampan niya sa iba't 
ibang mga rebolusyonaryong gawain. 


Iniambag niya ang kanyang tapang at talino sa pagbubuo ng 
mga plano at programa ng yunit na kinabibilangan niya sa 
mga kampanyang militar man o gawaing masa. Isa rin siya 

sa mga nanguna sa pagsasakatuparan sa mga ito. Nagsilbi 
siyang giyang pampulitika ng ilang mga tim na pinakakawalan 
para sa gawaing militar, gawaing masa at mga espesyal na 
gawain. 


Ang mataas na optimismo at dedikasyon na ibinubuhos niya 
sa anumang gawain ay nakikita sa kawalan ng pananamlay 
bigo man ang resulta habang ikinagagalak naman ang mga 
tagumpay sa resulta ng mga gawain. Aktibo siyang 
lumalahok sa mga paglalagom ng mga gawain at 
pinag-aaralan ang naging kalakasan at kahinaan upang 
makagawa ng mga resolusyon para higit na mapabuti ang 
mga gawain. 


Malapit si Ka Hunter sa halos lahat ng mga kasama, madali 
siyang makapalagayang-loob kahit ng mga kasamang 
nagmula sa uring magsasaka at mga katutubo. Matiyaga 
niyang kinukumusta ang mga kasama upang malaman ang 
kanilang mga saloobin at mga kinakaharap na problema at 
nang sa gayon ay matulungan niya sa paglutas ng mga ito. 


SIBAPo23 


Dahil masayahin, palatawa at mahilig makipagkwentuhan, 
hindi nag-aatubili ang mga kasama na lumapit at 
makipag-usap sa kanya. 


Isa rin siyang masipag na instruktor sa literasiya at 
numerasiya na matiyagang nagtuturo sa mga kasamang hindi 
marunong bumasa, magsulat at magkwenta. Nagpakahusay 
din siya sa pampulitikang instruksyon at propaganda sa anyo 
ng pangunguna sa mga pag-aaral, talakayan, diskusyon at 
gawaing pangkultura. 


Bukod sa pagiging instruktor, masipag din siyang mag-aaral. 
Tumatak sa mga kasama at masa ang kasiglahan ni Ka 
Hunter na matuto mula sa kanila at pag-aralan ang iba't ibang 
mga bagay na hindi niya natutunan sa loob ng apat na sulok 
na burges na paaralan. 


Walang pagod na lumalahok siya mula sa simpleng 
pangangahoy at panggugulay hanggang sa pag-aaral ng 
lenggwahe ng mga katutubo at pagsasagawa ng panlipunang 
pagsisiyasat sa mga erya ng mga magsasaka at katutubo na 
kinikilusan niya. Nagpayaman ito ng kanyang 
rebolusyonaryong praktika at ibayong nagpahigpit sa 
integrasyon niya sa masang anakpawis at mga kasama. 


Kinakitaan din siya ng husay sa gawaing pangkultura. Ang 
kanyang mga likhang tula, rap, at balagtasan ay naging 
tampok na bilang sa maraming okasyon ng pagtitipon ng mga 
kasama at masa. Nag-iwan siya ng mayamang antolohiya 

ng mga likhang sining na binubuo ng mga rap, balagtasan, 
maikling kwento, adaptasyon ng mga popular-burgis na awit 
sa progresibong titik at dalawang bolyum ng mga tula. Sa 
maikling tatlong taon niya sa Mindoro, hindi pangkaraniwan 
ang pagkamalikhain niyang ito. 


Sa kabila ng lumalaking responsibilidad sa Partido at sa yunit 
ng Hukbong kinabibilangan niya, hindi kinakitaan si Ka Hunter 


10 


SIBAPo23 


ng arogansya sa kabila ng pagtalaga sa kanya bilang isang 
mayor na kadre ng Partido at opisyal ng Hukbong Bayan. 
Mahusay na katangian ni Ka Hunter ang hindi pagtanggi sa 
anumang gawaing itinatalaga sa kanya at ang buong-loob at 
ubos-kayang paggampan niya sa mga ito sa abot ng kanyang 
kakayahan. Bukas niyang tinanggap ang itinalaga sa kanyang 
tungkulin at itinuring itong isang panibagong oportunidad 
para paunlarin ang kanyang rebolusyonaryong kaalaman at 
higit na makapag-ambag sa armadong pakikibaka. 


Matalas at hindi liberal si Ka Hunter. Hindi siya takot na 
tukuyin ang mga nakikita niyang mali at mga kahinaan ng 
kanyang sarili, ng bawat indibidwal o ng kabuuan. Ngunit 
mapanghimok rin siya sa mga kasamang nagkakamali at nahi- 
hirapan. Mulat siya na ipaalala ang mga tungkulin na dapat 
ginagampanan ng bawat isa mula sa pagbabantay at pagti- 
tiyak ng seguridad hanggang sa pumpulitikang mga gawain. 
Maalalahanin siya kapwa sa mga opisyal at sa mga kasamang 
pinamumunuan niya. Hindi siya nag-aatubiling samahan ang 
mga kasama sa paggampan sa mga gawain kapag tukoy 
niyang nahihirapan sila sa mga ito. Habang mulat siya sa 
kanyang mga limitasyon, hindi rin siya nagdadalawang-isip 
na mag-ambag at magsalita sa mga pulong na kinabibilangan 
niya kahit mas matatanda at mas matatagal nang kumikilos 
ang kanyang mga kaharap. 


Sa kanyang tatlong taong pagkilos sa Mindoro, ipinamalas 
niya ang pagiging huwarang opisyal ng BHB at kadre ng 
Partido. Ang husay at determinasyon niya sa paggampan sa 
kanyang mga tungkulin ang naging salalayan sa pasya ng 
kinauukulang organo ng Partido na hirangin siya bilang 
regular na kagawad ng Komite ng Partido sa isla ng 
Mindoro. 


Ang paglitaw, pagpanday at pagkakaroon ng Partido ng 
batang kadre sa katauhan ni Ka Hunter ang testamento ng 
walang patlang na pagsalin ng mga bagong dugo't 


henerasyon mula sa mga kabataan, ng kasariwaan at 
kasiglahan ng Partido Komunista ng Pilipinas, ng Bagong 
Hukbong Bayan at ng rebolusyong Pilipino. 


Sa pagpanaw ni Ka Hunter, nawalan tayo ng isang mahusay 
na anak ng bayan, magiting na mandirigma at opisyal, at 
matibay na katuwang sa paglaban sa imperyalismong US, 
pyudalismo at burukrata kapitalismo. Sa isang banda, 
nagsisilbing hamon at inspirasyon ang buhay at pakikibaka ni 
Ka Hunter upang higit nating tanganan ang mga tungkuling 
iniwan niya hanggang sa makamit ang layuning mapalaya ang 
sambayanang Pilipino mula sa tanikala ng daantaong 
pagkaalipin. 


Pinatay man nila ang apoy ng paglaban sa pisikal na katawan 
ni Ka Hunter at Ka Mamay, gagatungan ng kadakilaan ng 
kanilang pagkamartir ang apoy ng rebolusyonaryong diwa 

at determinasyon ng sambayanan na sumuong sa landas ng 
armadong pakikibaka at tanganan ang sandatang naiwan niya 
at ng iba pang mga bayaning martir. 


Hindi nasisindak ang sambayanan at mamamayang 
Mindoreno sa alingawngaw ng putok na kumitil sa kanyang 
buhay at sa halip ibayo pang aalingawngaw ang sigaw ng 
katarungan, kalayaan at demorasya sa sanlaksa pang 
kabataan at mamamayan. Hindi titigil ang sambayanan at ang 
rebolusyonaryong pwersa nito sa pagkilos hanggang makamit 
ng sambayanan ang panlipunang hustisya at maparusahan 
ang may pananagutan sa maraming krimen sa sambayanan. 
Papanagutin ang rehimeng US Marcos II-Duterte na siyang 
punong tagapagtaguyod ngayon ng kasamaan, kalupitan at 
inhustisya ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunang 
nabubulok na sa kaibuturan. 


Nakaukit sa kasaysayan ng rebolusyong Pilipino ang mga 
alaala't ambag na buhay, talino, at lakas ni Ka Hunter lalo 
na sa rebolusyonaryong kilusan sa Mindoro kung saan nila 


12 


SIBAEo23 


inilaan ang mga huling araw ng kanyang buhay. Isa siyang 
huwarang anak ng bayan na sa kabila ng kanyang mga 
limitasyon at kakapusan ay buong-tapang na nag-alay ng 
kanyang ganang-kaya at tanging buhay sa makatarungang 
rebolusyong isinusulong ng ating Partido at BHB. 


Lahat ng tao ay may kamatayan. Ang pag-aalay ng buhay ni 
K Hunter at Ka Mamay ay isang kamatayang nagdadala sa 
kanila sa imortalidad tulad ng iba pang bayani ng rebolusyong 
Pilipinong inaalaala natin upang magbigay inspirasyon sa 
kasalukuyan at darating pang henerasyon ng mga 
rebolusyonaryo. Dapat na tularan ng milyun-milyong 
kabataang Pilipino si Ka Hunter at Ka Mamay - buong tapang 
na sumuong sa landas ng rebolusyon, matuto at lumubog sa 
masang anakpawis, pandayin ang sarili sa sakripisyo at 
kahirapan, at palaging taglayin ang diwang palaban na puspos 
ng rebolusyonaryong optimismo. 


Mabuhay ang buhay at pakikibaka ni Arc John “Ka Hunter” 
Varon! 

Mabuhay ang buhay at pakikibaka ni Ka Bunso “Ka Mamay” 
Mangubat! 

Gunitain ang buhay at alaala ng mga rebolusyonaryong mar- 
tir! 

Kabataan, tumungo sa kanayunan! Isulong ang armadong 
pakikibaka! 

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan! $t 


13 


SIBAEo23 


TULA 


Mayangis 
(unang nailathala sa ALAB July-November 2022) 


Humuni ang mga ibon sa pambubulabog, 

at kinaripas ang masaganang prutasan 

sa sentral ng mga pesteng kabog. 

May mga gumagalang kaaway sa lugar, ulat ng masa. 
Doon sa may balon, sa tabi ng tinawid nating kalsada. 


Humanda ka't tayo'y mamamaniki, 

at ang silo sa bayawak ay ating ikakabit. 

Hindi boga ang ating dadalhin kaibigan. 
Kasama, ihanda ang riple't eksplosibo't tayo'y 
makikipag-gitgitan 


Kunin ang inisyatiba sa labanan, 

huwag maging pasibo at bigwasan ang ating kalaban. 
Saluhin ang moral ng mga kasamang pinagod ng 
mahabang lakaran. 

Iparamdam sa masa na handang lumaban ang kanilang 
hukbong bayan. 


Salamat sa masang mainit na tumanggap sa kanyang 
hukbo. 

Dala ang mainit na kape at ulat ng kaaway na hindi 
malayo. 


Salamat sa bagong giling na bigas, pansit, kape't asukal. 


May pambaon na kami inay kami ri'y lalarga na't hindi 
magtatagal. 


Marahang kumilos sa malayak na sagingan. 

Tawirin ang ragasa ng ilog at suson ng mga bahayan. 
Mabilis na tawirin ang kalsada 

patungo sa isa pang kalsada. 

May drone na mababa ang lipad, taasan ang pandama! 


15 


SIBABoz23 


Dahilig na bungarngaran ang kublihan. 

Tuloy-tuloy ang pagdiriwang ng pista ng baranggay. 
Pagpatak ng ala-una ng madaling araw 

ang pagdaan ng motor at kargadong siks-bay 

Na habang papalapit ay nag-menor at ambang 
magbababa ng kaaway. 


Bumalik ang motor na tila nag-ulat 

na malinis ang harapan. 

Bumukas ang pintuan, 

nalantad ang kaaway na sa loob ay siksikan. 
Sa paghudyat ay ang sabayang putok 

at pinasabog ang explo. 

At sinalo ng bukaskas na sasakyan 

ang granadang de riple. 


Mabilis na natapos ang labanang 

puminsala ng malaki sa kaaway 

Maliit man ang hukbo'y 

gawing paborable ang lahat ng bagay 

Wastong estratehiya't taktika'y mahigpit na isabuhay. 
Sa pagsalig sa masa palaging tiyak ang tagumpay! SI 


16 


SIBABoz23 


Hindi ka mangmang 


(Unang inilathala sa SIBAT Marso 2023) 


Sa husay mong magbasa 

Ng panahon at padron ng kalikasan 

Alam mo, 

ang paglusaw at kabilugan ng buwan 

ang pag-init at pag-ulan 

at lahat ng sikot ng kagubatan. 

Kahit nakapikit ka'y kaya mong makarating sa iyong 
paroroonan. 


Sa husay mo sa numero, 
Napagyaman ang iyong kaalaman 
Umunlad ang kabuhayan 

Nabuo ang mga pamayanan 


Sa husay mong magsulat, 

nakagawa ka ng sariling alpabeto. 

Isinulat mo ang kasaysayan sa kahoy at bato. 
Sinong nagsabing mangmang ang kagaya mo? 


Hindi ka mangmang tulad ng sabi nila. 
Mangmang yan panloloko ng iba. 

Tinawanan nila ang suot mong bahag 

Nilait, minaliit, at kung anu-ano ang ibinansag. 


Subalit batid mo ang kanilang panlalamang 
Bilang mo ang halaga na ninanakaw sa iyo 

ng madayang timbangan 

At kung gaano ka binabarat sa murang presyo, 
ng kopras, kaong, saging, luya, at bundo. 
Dagdag pa ang talsik at resiko. 


SIBABoz23 


Matalino ka sa sarili mong kapasidad. 
May batayan para sa iyong pag-unlad. 
Ang kahinaan mo sa pagbasa, pagsulat, 
at pagbilang ay sinadya. 

Upang hindi ka matutong 

labanan ang pangangamkam ng lupa. 


Matalino mong niyakap ang hukbo 

at rebolusyonaryong paglaban. 

Ikaw ay natuto sa mga ka-ufud, sama, 
faduksai, at kaibahan. 


Matalinong tinukoy ang 
tunay na kaaway ng Mangyan. 
Hindi mga damuong, siganon, 
o loktanon ang kalaban, 


ang mga imperyalismong US, marirok sa uri 
at AFP-PNP-CAFGU ang dapat nating labanan! $t 


18 


SIBABoz23 


Ako ay tutula 


Marso 2020 


Ako ay tutula 
mahabang-mahaba 
Ako ay uupo 

ngunit sila'y nakayuko. 


Kasabay ng pagtango ng mga palay 

yuyuko ang dukhang araw araw na pinapatay 
Ngunit hindi hari o reyna ang nasa harap 
kundi panginoon ng mga nagsusumikap. 


Hindi ba't nakapagtataka 

na kung sino ang nagpunla 
ng lupang hinele ng maralita 
ay paghihinagpis ang dula? 


Hindi ka ba nagtataka 
na ang bigas na kanilang inaruga 
ay hindi makikilala ng kanilang sikmura? 


Tila isang pusta ang arawan 
Dinudusta ng mga pusakal 
ang aliping tinusta at sakal. 


Makatarungan ba ang porsyentuhan? 
Pagkat ginto ang binungkal 

ngunit kalawanging bakal 

ang pupuno sa sinimot na takal. 


Ngunit hindi hari o reyna ang nasa harap 
Walang palasyo o toreng kumikislap. 
Ngunit may asyendang 

sa pobre'y nagpapahirap. 


Ako ay tutula 

mahabang-mahaba 

Singhaba ng tubigang pinaglibingan 

ng mga magsasakang maralita. 

Singhaba ng pilapil na saksi sa bawat yapak 
ng katawang batugan ang tatak. 


Na sa pyudalismo’y sagana sa gawa 

subalit yaong sila ang wala. 

Wala, liban sa lakas paggawa 

Wala, walang hahatol na bathala sa kasaysayang ipininta 
ng walang katapusang pagsasamantala. 


Ngunit hindi hari o reyna ang nasa harap 
Walang mga koronang tinitingala 
ni makikintab at eleganteng sutla. 


Pero, sa bungo ng mga aliping sutil 
nakapatong ang gintong butil 

na gantimpala sa pagkitil 

ng mga mersenaryong taksil. 


Ako ay tutula, 

mahabang mahaba. 

Walang uupo! 

Ating itatarak ang nagbabagang punglo 
asintado sa kanilang mga puso. 


Magngangalit ang mapagpalayang pangil 
isang hakbang tungo sa pagkapatas 
bawat kalabit. 

Ikaw! Tayo ay maniningil! 


Walang yuyuko! 

Ngayon na ang araw ng paghuhukom! 

Titindig mula sa pagkaluhod ang dating mga tikom. 
Buong giting na bibigwas sa tatlong salot 

nang nakakuyom. 


SIBABoz23 


Bababa ang libong anghel mula sa kalangitan, 
lilipulin ang mga demonyo sa kapatagan, 
aangkining muli ang ninakaw na kaharian. 


Sa ngalan ng rebolusyon, 
pupulbusin ang makasalana't mapagsamantala! 


Sa ngalan ng mga anak ng bayan, 
susulong ang marahas na digmaan! 


Sa ngalan ng di magagaping espirito 
ng mga martir ng digma, 

ang masa at pulang hukbo 

ay magdiriwang sa paglaya! S| 


Entablado 


Agosto 2020 


SS 


Minsan akong nangarap na tumula 
Ng may talinghaga at punto 

Sa harap ng maraming tao 

Sa isang grandiyosong entablado 


Minsan akong nangarap na kumanta 
Na maganda at maayos ang tono 

Sa harap ng mga hurado 

Sa isang eleganteng entablado 


Minsan akong nangarap na magdula 
Bilang bayani sa isang epiko 

Na kaiba sa kinasanayang teatro 

Sa isang istorikong entablado 


Noo’y inakala kong imposible 

Kase maraming hadlang at pasakalye 
Pero ang pinaka-importante 

Ngayon ay kaya ko ng masabi 

Na ang minsan ay pwedeng gawing palagi 


Ang dating pangarap ay nagkatotoo 
Pero ang kahulugan ay misteryoso 
Kase ang aking entablado 

Ay ang kabundukan ng Mindoro St 


SIBAPo23 


Mumo 


Noong bata pa ako 

Takot ako sa multo 

Pero sabi ng mama ko 

Wag kang matakot sa multo 
Kase di sila totoo 


Pero natatakot pa rin ako 

Lalo sa madilim na kwarto 
Kase baka may engkanto 

Pero sabi ng mama ko 

Wag kang matakot sa engkanto 
Kase di sila totoo 


Noong nagpunta kame sa sementeryo 
Nanginig sa takot ang buong katawan ko 
Pero sabi ng mama ko 

Matakot ka sa buhay 

Wag sa patay 


Kaso matigas ang ulo ko 

Kase natatakot pa rin ako 

Sa sinasabi nilang mumo 

Na laging napapanaginipan ko 
Pero sabi ng mama ko 

Wag kang matakot sa mumo 
Kase di sila totoo 


Tama pala ang mama ko 

Na ‘yon ay mga kwento-kwento 
Kase ang totoo 

Tao ang pumapatay sa tao 

At minumulto tayo 


SIBAEo23 


Ng mga engkanto sa gobyerno 
Na sumisipsip ng pawis at dugo 
Ng mga kababayan ko 


Kase ang totoo 

Meron talagang mumo 
Pero hindi yung mumo 
Na panakot noon sayo 
Kundi yung mga tira-tira 
Sa kaldero at plato 

Na pangkain sa mga aso 


Totoo sila 

At mas nakakatakot pa 

Kesa sa multo at engkanto 

Kase sila'y mga taong buhay pa 

Pero daig pa ang patay na 

Kala mo mga mumo 

Na latak ng lipunang Pilipino 

Nandun sila sa mga maiingay na kanto 
at doon sa mga liblib na baryo 


Nakakatakot ang kanilang kwento 
at yun ay totoong-totoo 

Pero sabi nga ng mama ko 
Wag kang matakot 

Kaya kameng mga mumo 

Ay magmumulto 

At sisindakin ang estado 

Na walang modo 

At mamamatay-tao 

Kameng mga mumo 

Na may hawak ng karit at maso 
Ang dudurog sa estado $l 


24 


SIBABoz23 


Bungarngar sa sukal 


(Unang nailathala sa Dagitab 2020-202 1) 


= 


Nagkalat ka sa buong paligid 

Sa pastuhan, parang, at bukid 

Na pilit man nilang bunutin at ubusin 
Uusbong kang muli sa lupang inangkin 


Iyong ininda ang lapnos ng Mayo 

lyong hinarap ang habagat ng Agosto 
At tiniis ang Amihan ng Disyembre 
Tulad ng matatayog na puno ng Molave 


Narinig mo ang marahang kaluskos ng gerilya 
Saksi ka sa bawat pagpatak ng dugo at luha 
At iyong nadama ang huling hininga 

Ng mga martir ng matagalang digma 


Ika'y umindayog sa himig ng punglo 

Ika'y umibig sa lagablab ng libong sulo 

Sa kaibuturan ng bulnerable mong istruktura 
Matatanaw ang kapangahasan sa pakikibaka 


Ikaw ay bungarngar sa sukal 
Na sa lawad ay nagpapakapal 
Kayo ay bungarngar sa sukal 
Na kanlungan at nagkukubli 
sa Bagong Hukbong Bayan $t 


SIBABoz23 


Panandaliang Pamamaalam 


(Unang nailathala sa Dagitab 2020-202 1) 


= 


Sandaling iglap ang iyong paglisan 
Sa isang kisap ika’y hinatulan 
Ninakaw nila ang dati mong sigla 
Pati ang iyong ngiti at mga tawa 


Sandaling panahon lamang kasama 
Lalaksa ang rebolusyonaryong hustisya 
Sinuong mo ang lahat ng paghihirap 
Anumang sakripisyo'y iyong hinarap 
Ubos kaya kang nagsumikap 

Para sa masang mahigpit mong niyakap 


Kinanlong mo ang mga biktima ng karahasan 
Pinalaya mo ang mga bilanggo ng kagutuman 
Inakay mo ang musmos sa landas ng karunungan 
At itinaguyod ang makauring pag-ibig sa armadong 
paglaban 


Sa pagtigil ng iyong paghinga 

Ika'y mananatiling alaala 
lpagbubunyi ka kasama 

Ng mga manggagawa't magsasaka 


Paalam kasama sa iyong pag-alis 
Pangakong wawakasan na ang pagtangis 
Paalam sa iyong paglisan 

Pangakong magpapatuloy ang himagsikan 


Dahil ang hapdi ng iyong pamamaalam 
Ay hindi pamalagian ngunit panandalian 
Lahat ng paghihinagpis at pangungulila 


SIBAPo23 


Malaon ay maglalaho at titila 
Maghihilom ang sugat ng kapanglawan 
Sapagkat ito’y panandaliang pamamaalam lamang 


Sa sabayang martsa ng Pulang hukbo 
Itatanghal ang diwa ng proletaryo 

Muling sisibol ang binhi na iyong ipinunla 
At sisilay sa bukang-liwayway ang pag-asa 
Sa pagdampi ng gintong silahis 

sa lupa na iyong ipinaglaban 

Titingala ang iyong bayan at sisigaw 
“Isulong ang Digmang Bayan!” 


Alay kay Queenie Loricel “Ka Kira” Daraman na namartir sa 


isang labanan sa So. Buscad, Brgy. Tuban, Sablayan, 
Occidental Mindoro noong 2021. S| 


27 


SIBABoz23 


Ang Paglikha 


Agosto 2020 


Mapalad kayong sa lupa’y ipinagpakasakit 
Sa takipsilim ng mga diyos-diyosan 
Kayo ay lalaya ng higit 


Noong una’y walang pagsasamantala 
Walang karahasan at sagana 

At sinabi ng panginoon 

“Magkaroon ng muhon!” 


At nagkaroon nga 

Ang muhon na ito ang magtatakda 

Ng ganap na pag-aari sa anumang nilikha 
Sa unang araw, ang panginoon ay natuwa 


Nagsalita ang panginoon 
“Magkaroon ng paraisong magbibigay 
ng walang hanggang buhay” 


At nagkaroon nga 

“Ang paraisong ito'y tatawagin kong asyenda 

Na gagabayan ng aking mga propeta” 

Sa ikalawang araw, ang panginoon ay muling natuwa 


At sinabi ng panginoon, 

“Sumibol ka, puno ng buhay!” 

Agad na umusbong sa kanyang paraiso 

Iba't-ibang uri ng prutas, gulay, at puno 

Sa ikatlong araw, ang panginoon ay lubhang natuwa 


Nagsalita ang panginoon, 

“Ibigin mo ang mga tanso, pilak, at ginto 

Ika'y mahumaling sa mga kinang at kalansing nito” 
At inibig nga ito ng mga nangabubuhay sa mundo 


SIBAPo23 


Di matawaran ang saya ng panginoon 
sa kanyang nasilayan 
Sa ikaapat na araw, siya’y masayang nagtahan 


At sinabi ng panginoon, 

“Lahat ng nakagagawa ay gumawa 

Linangin ninyo ang aking yaman 

At punuin ng trigo ang mga imbakan 

Sa gayon, ito’y pakikinabangan 

Ng iyong sambahayan at ibayong bayan 
Sabay-sabay silang tumango na gaya ng mga tupa 
Sa kanyang pastol ay nakasanla ang laya 

Sa ikalimang araw, ang panginoo’y labis na natuwa 


Tumayo ang panginoon sa kanyang trono 

Nagwika, “Sambahin mo ang aking mga disipulo 
Huwag pamamarisan ang mga bihag at bilanggo. 
Sila'y iyong sundin sa lahat ng pagkakataon 

Ituring mo itong sagradong komunyon” 

Muling tumango ang sanlibutan na tanda ng pag- 
sang-ayon 

Sa ika-anim na araw, lubos na nagalak ang panginoon 
At namangha sa ganap na pag-ayon ng sandaigdigan 
Na mula sa kanyang kagustuhan 


Sa ikapitong araw, ang panginoon ay nagpahinga 
Ngunit wala tayong sasayanging anumang segundo 
“Pagkat ang berbo ay magkakatawang-tao 

Sa araw ng pamamahinga 

Tayo'y mag-aalsa! 


Tanggapin mo ang banal na salita ng digmaan 
Ang katawan mo't kaluluwa'y iyong armasan 
Doon sa kanayunan ikaw ay magtungo 

Sa hanay ng mga magsasaka at katutubo 
Itatatag mo ang mapagpalayang hukbo 


SIBABoz23 


Kayong pula ang dugo 

Kayong nasa kaliwa ang puso 
Idadakila ka buhat sa iyong pagyao 
‘Pagkat ang lahat ng parangal at papuri 
Ay nasa pinagsasamantalahang uri 


Sa pag-awit ng mga anghel at mesiya 

Ang tatlong haligi ng lumang daigdig 

ay guguho’t tutumba 

Ang imperyo ng mga hambog ay magiging abo 

Ang lupang pangako’y babawiin ng mga rebolusyonaryo 


lyong bubuksan ang tarangkahan ng kalangitan 

At muling itatayo ang isang malaya at masaganang 
bayan 

Sa takipsilim ng mga diyos-diyosan 

Ang mga pinalayang alipin ay magdiriwang şt 


SIBABoz23 


Kapalaran 


Agosto 2020 


Mapalad kayong lubos na sumasampalataya 
Kayong mula sa lupa ay nilikha subalit 

Araw-araw nilalagutan ng hininga na tila 

Isang sumpa ang buhay na ipinagkaloob ng bathala 


Mapalad kayong higit na pinagpala sa lahat 
Kayong mula sa lupa ay nilikha subalit 

Ang mga alay na tuwa at ngiti ay pilit 
Sukdulang pasanin ang krus ng paghihirap 


Kasabay ng paghampas ng mga latigo 
Sa harap, likod, at tagiliran 

Ang iyong mga laman na ginutay-gutay 
Na higit sa mga latay ay hagulhol 

Ng iyong anak, asawa, kapatid, magulang 


Mapalad kayong walang yaman kundi pagkadalisay 
Kayong mula sa lupa ay nilikha subalit 
Binansagang mga erehe, barbaro, at Hudyo 

Na nilapastangan ng mga taga-Ehipto 

Na sa inang lupa'y alipin ng mga Romano 

Higit na kalunos-lunos sa mga ketongin 

“Pagkat di malulunasan yaong nasasadlak 

Ni mga banal na palad ng Bugtong na Anak 


Mapalad kayong dinarangal ng sangkatauhan 
Kayong mula sa lupa ay nilikha subalit 
Hinubaran at tinanggalan ng dangal ng iilan 
Ginahasa't binaboy ng mga Herodes ng lipunan 
Ang iyong katawan, kaluluwa, at ari-arian 


O Maria Magdalena kaawa-awa kang tunay 
Ikaw na puri'y sintumbas ng sa mga nangamatay 


SIBABoz23 


Ngayon man ang araw ng iyong pagkahimlay 
Babangon ka’t mapulang kalangita’y sisilay 


Pinagpala kayong bumubuhay 

Sa mga supling nina Eva at Adan 
Kayong tangan ang diwa ng Kordero 
Sa pagpapakain ng libu-libo 

Ngunit pinalabhaw ng pagkagahaman 
Ang inyong dugo at laman 

Ng ikaw Abel ay pagtaksilan 

Ni Cain, at hatulan ng kamatayan 


Kinalulugdan kayong pinanday ng kadiliman 
Kayong isinilang sa tigang na sabsaban 
Kayong kumakatawan sa kalakhan 

Subalit isang sentimo ang halaga 

Ng iyong panata at penitensya 


Ikaw na hindi nakilala ang larawan ng silid-aralan 
Ikaw na ginawang mangmang sa sarili mong bayan 
Hihirangin ka ng sambayanan 

Upang itakda ang pulang kapangyarihan 


Ika'y maglalakad ngunit hindi manghihina 
Ika'y masusugatan ngunit hindi titila 
Ang walang hanggang apoy sa iyong puso 
Na pinaliyab ng baseng minahal mo 


Sa iyong pagharap sa kalituhan at sakripisyo 
Mapagpasyang lutasin at pangibabawan mo ito 
Isabuhay mo ang mga gintong aral 

At huwag mag-alinlangang magpunahan 


Tulad mo'y si haring David na haharap sa higante 
Ngunit patutumbahin mo ito gaya ng papel na tigre 
Ikaw ay magsisilbing talinghaga 

Na sa mapurol mong kaaway ay magiging banta 


32 


SIBABo23 


Silang may mga mata ngunit hindi nakakikita 
Sa impyerno ng libong punlo ay magdurusa 
Silang may mga tainga ngunit hindi nakaririnig 
Paparusahan sa hudyat ng nagkakaisang tinig 


Mapalad kayong sa lupa’y ipinagpakasakit 
Sa takipsilim ng mga diyos-diyosan 
Kayo ay lalaya ng higit St 


SIBABoz23 


Sir, Maawa po kayo! 


Abril 202 


Sampung mga daliri 
Kamay at paa 

Na durog at nabubulok na 
Dalawang tama 
Dalawang magsasaka 
Naamoy mo ba? 


Maliliit na ngiping walang makain 

Walang masarap sa araw-araw na tubig at asin 
Dilang maliit ng mga paslit 

Puputulin kapag nagsinungaling 


Isa, dalawa, tatlo 

Hindi sila mahusay sa numero 
Ngunit sila ang magtatakda nito 
Tatlo, dalawa, isa 

Balikan ang nakaraan 

Naaalala mo pa ba? 


Sampung mga daliri 

Bakit kulang na ng isa? 
Kamay at paa 

Bakit durog na? 

Dalawang tenga 

Dalawang mata 

Naririnig at nakikita mo ba? 


Maliliit na ngiping nangangatog, nanginginig 
Takpan mo ang bibig! 

Dinuguan ang ating pagsasaluhan 

Dilang maliit magbilang 

Isa, dalawa, tatlo 

Sir, maawa po kayo! SI 


SIBAPo23 


Dahon lamang ang pamunas 


Mayo 2021 


Kumubli sa mayabong na dahunan 
Kinanlong ng kalaan at balisbisan 
Nagdalamhati't luha'y umalpas 
Dahon lamang ang pupunas 


Humilom sa sambong at bayabas 
Bumubuhay ang samyo mong likas 
Nagdusa't dugo'y tumagas 

Dahon lamang ang pupunas 


Tinalbos ang malawak na lupa 
Humimbing sa anahaw at palapa 
Sa pighati ng pag-aaklas 

Dahon lamang ang pamunas 


Nagdalamhati't luha'y umalpas 
Nagdusa't dugo'y tumagas 

Sa pighati ng pag-aaklas 

Masa lamang ang lulunas SI 


SIBAEo23 


Ito ang ating kwento 


Mayo 2021 


Sumuot sa lunti ng kawalan 
Binagtas ang kulimlim ng karimlan 
Kumaripas at hinamon ang taglagas 
Lumukso sa tagsibol ng pagbalikwas 


Niyapos ang kadugo sa uri 

Dinamusak ang kasaysayan ng pagkahati 
Pinaldas ang masukal na dambana 
Sumilong sa dampa ng makata 


Minasdan ang pagkalanta ng bagtuan 
Tinanaw na ngayon ang hangganan 
Sinunson ang bakas ng taksil 
Nangakong “di na muling pasisiil 


Hiningal at tinuyot ang lalamunan 
Hinikab at pinatid ang kalamnan 
Nagulumihanan at nilito ng kairalan 
Sumulong sa landas ng digmaan 


Ito ang ating kwento 
Pakinggan mo SI 


SIBAEo23 


Huni sa hatinggabi 


Mayo 2021 


Nilamon ng kadiliman ang tanawin 
Kasabay ng pagragasa ng hangin 

Ang samyo ng kalikasan ay pumalibot 
Sa halumigmig ng hatinggabi ay binalot 


Gumising ka at humayo! 

Pumostura at depensahan ang kampo 
Kung malingat ay tiyak na maiisahan 
Sa pusikit ng hatinggabi ay mauunahan 


Huwag palilinlang sa mga dagang kumakaluskos 
Huwag padidikit sa mga armadong alimos 
Pagaspas ng kuliglig ay sadyang napakatinis 
Atensyon ay sa paligid hindi sa kulilis 


Magkamuplahe at ikubli ang sarili tulad ng tuko 

Mahigpit na kumalinga tulad ng tariktik na seloso 
Aralin ang huni ng kuhaw, balikatyaw, at saguksok 
Bantayan ang uwak at tiyakin ang unang putok SI 


SIBAPo23 


Mangingibig 


Mayo 2021 


Ako ay mangingibig ng aking bayan 
Mangangahas na makipagpaligsahan 
Para sa sinta kong sinilangan 

Buhay ay iaalay kung kinakailangan 


Sa halimuyak ng iyong pagtangis ako'y nabihag 
Lisika’t paratangang pilibustero ako'y lalabag 
Anong banta pa ba ang syang hihigit? 

Sa pag-aasam ng sagrado mong halik 


Araw-araw kitang nanaisin 
Hanggang sa ika'y maangkin 
Ako'y mangingibig ng iyong laya 
At ang ngalan ko'y digma 


Araw-araw kong nanaiising magrebolusyon 
Hanggang sa huling hininga't pagkakataon 
Sapagkat kung hindi ako lalaban 
Ako'y walang pagkakakilanlan St 


SIBAEo23 


Kailanman 


Ika'y lumisan ngunit hindi nilisan 
Ika'y nangulila ngunit hindi inulila 
Pusod mo'y binigkis sa maraming ina 
Hinele't pinasan ng maraming ama 


Ika'y natuto sa labas ng kwarto 

Hinanap ang buhay sa labas ng enklabo 
Lupa'y iniwa't binungkal ang ibayo 
Itinatag mo ang ‘di magagaping imperyo 


Ika'y nagmahal at umibig ng tapat 
Kasaganaha'y natagpuan sa mga salat 
Yaman mong itinuring ang karanasan 
Dinakila ng api ang iyong katanyagan 


Ikaw ang tugon sa panawagn 
Hinirang ka ng sambayanan 
Kailanman ay hindi ka nawalan 
Hindi tayo nawalan kailanman St 


3 Q 
SIBAEo23 


Salita 


Binigkas mo ito ng buong puso 
Walang salita at titik na binago 
Walang tuldok at kudlit na inalis 
Pinanatili ang dati nitong wangis 


Tinanggap mo ang mga salita 
At sa iyong bayan ay winika 
Ngunit sa bayan mong hindi iyo 
Pagkat ang iyo ay nilisan mo 


Naglakbay ka at dumako sa malayo 
Dinakila ka ng sambahayang hindi iyo 
Ang salita mo'y salita ng pagbabago 
Ikaw ang Hesu Kristo ng bagong mundo 


Ganap na ang salita! 

Ginanap mo ang mga kataga 
Buhay ay iaalay kung kinakailangan 
Isulong ang Digmang Bayan! St 


40 


SIBAEo23 


Pulot na walang tamis 


Mayo 202 1 


SS) 


Magkahanggan ngunit ‘di magkahagkan 
Namamasdan ngunit ‘di maramdaman 
lyong haplos na “di lubos 

Dating taos na ngayo'y kapos 


Yaong mangangaso'y nangusap 
Tinahak ay bagnos ng ilap 

Kisot ng pukyuta’y ‘di ininda 
Nagparikit, namuhag, at nagsugba 


Subalit hibas na ang sigabo 

Aanhin ang huwad na titulo 

Ano pa't pag-irog ay lumabnaw ng labis 
Syang bangis tila pulot na walang tamis SI 


41 


SIBAEo23 


Bayuko sa Tag-araw 


Mayo 2021 


Ika'y bayuko sa tag-araw 
Namumukod-tangi kung matanglaw 
Isang hiyas na nakasisilaw 

Kung dumampi ang gintong araw 


Kung masilaya'y tintingala 
Sa luntiang kalangitan ay tala 
Nanaising ika'y sungkitin 

Sa iyong pagkahulog, 
Pangakong ika'y sasaluhin 


“Wag kang mangamba aking sinta 

Sa piling ko ika'y liligaya 

Babalutin ng kumukulong init ng pagsamo 
Hahayaang maglaway ang templong sagrado 


Konting oras na lang at makararaos din 
Humandang ika'y sundutin 
Bubudburan ng paminta at asin 

Gata'y ibubuhos ng ika'y kiligin 


Ang halimuyak ng iyong laman ay nakaaaliw 
Pinapawi mo ang gutom na kaluluwa aking giliw 
Ako'y handa na kung mamarapatin 

Ikaw ba'y handa ng kainin? SI 


42 


SIBAPo23 


MAIKLING 
KWENTO 


Noong una 


2020 | 


Nagpunta ako sa aming kaingin noong umaga. May 
dala akong balulang para paglagyan ng mga gulay. 
Si nanay ay naiwan sa bahay. Si tatay, kasama kong 
naglalakad. 


Ang sabi ni tatay, huwag daw ako matatakot sa 
pupuntahan namin dahil mabait naman sila. Medyo 
malayo pa ang aming dampa pero biglang may 
sumalubong sa amin ni tatay. Isang babae at lalaki, 
hindi ko sila kilala at noon ko lang sila nakita. 


Napansin ko agad yung bitbit nilang baril, natakot ako 
kase pareho ito sa bitbit ng mga sundalo na 
nagpupunta sa baryo namin. Inisip ko agad na baka 
sundalo sila pero bakit hindi sila naka-uniporme. 


Nag-magandang umaga sila kay tatay tapos kinamayan 
siya. Agad nilang tanong kung may balita daw ba. Ang 
sabi ni tatay, wala. Tinanong nila si tatay kung anak nya 
ba ako. Sabi ni tatay, oo. Ngumiti sila sakin at binati ng 
magandang umaga sabay tinanong kung anong 
pangalan ko. 


Noong una natatakot pa ako. Noong una nahihiya pa 
ako. Noong una hindi ko pa alam kung sino sila at bakit 
sila nasa dampa namin. At bakit sila may baril at 
nagpa-praktis humawak ng baril. 


Marami sila tuwing umaga. Nasa pinatag at nilinis na 
lupa namin na dati ay gubat. Malakas silang 
nagbibilang ng isa, dalawa, tatlo habang pawisan at 


SIBAEo23 


hingal na hingal sa bawat galaw na minamando ng nasa 
harapan. 


Pagkatapos nito pinapanood ko silang mag-aral kung 
paano sumuntok at sumipa. Minsan nag-aaral sila 
tungkol sa bayoneta kung tawagin nila. 


Sabi nila, kailangan daw yun matutunan para 

makalaban pa rin kung dikitan at walang gamit na baril. 
Minsan, napanood ko rin silang nagpa-praktis kung paano 
maging isnayper. Tuwing umaga, tanghali, at gabi nila yun 
paulit-ulit na ginagawa. 


Nakikita ko rin sila palagi na nag-aaral ng kung anu-ano. 
Hindi ko pa sya maintindihan pero tungkol sya sa 
maraming bagay na hindi naman itinuturo sa pinapasukan 
kong paaralan. May tungkol sa kasaysayan, sa 

problema ng bansa, at meron din kung paano lumaban sa 
mga kaaway. 


Sa kanila ko natutunan na kaaway pala ng mga 
magsasaka ang mga sundalo. Tuwing bumibisita ako sa 
kanila, kasama ko si tatay. Minsan nagdadala kami ng 
gulay o kaya naman ay bigas na pinabili nila. Habang si 
tatay ay nakikipag-usap sa kanila, nakikipag-kwentuhan 
naman ako sa mga kasama. 


Tinuruan ako ng mga kasama tumula, kumanta, at 
sumayaw. Tinuruan din ako ni ate ng pag-aaral, MKLRP 
daw ang tawag dun at inaaral din yun ng mga kasama. 


Hindi ko agad naintindihan yung mga yun pero malinaw 
sakin na hindi ako sasaktan ng mga kasama. Sumasama 
ako palagi sa kanilang balitaan tuwing tanghali at kung 
minsan nakikinig din ako sa pagbabasa nila ng mga libro 
sa kanilang kubo. 


Noong una nahihiya pa ako. 


Noong una, hindi ako pinayagan ng aking tatay. Hindi ko 
alam kung paano sila kukumbinsihin ni nanay na hayaan 
akong sumama sa mga kasama. 


Noong una, nahirapan ako. 


Pero sa una lang pala yun dahil nariyan ang mga kasama 
na tinulungan akong paulit-ulit na paliwanagan ang aking 
mga magulang. 


Noong una ay pinapanood ko lang sila sa mga 
pagsasanay at pag-aaral. 


Ngayon, ang una kong gagawin ay maghanda sa pagbira 
sa kaaway sa pamamagitan ng masikhay na pagsasanay 
at pag-aaral dito sa Bagong Hukbong Bayan. $t 


SIBAPo23 


Tagumpay ang Batayang 
Taktikal na Opensiba! 


Sumigaw ang Platun Lider, 
“Pasa handa!” Sabay 

" pinaputok ang signal fire na 
agad nagpahinto sa sasakyan 
ng kaaway. 


Kasabay ang pagbuhos ng 
punglo mula sa mga gerilya na 
may katiyakang 

--. Maipagtatagumpay ang 

“4 labanan. 


Tagumpay ang taktikal na 
opensiba! Humanda sa 
birada! 

Ngayon aatras na ang Bagong Hukbong Bayan 

upang mabilis na tapusin ang isang labanan para sa susunod 
na pagdurog sa kaaway. 


May regular na ehersisyo tuwing umaga, pagsasanay, at mga 
pampulitikang aktibidad. Abala ang mga kasama sa gawaing 
paniktik upang ganap na ma-zero ang mga target habang ang 
iba ay nag-aayos ng mga rekurso at panustos para sa mal- 
aking aktibidad. Inaayos na din ang mga gamit medikal, mga 
riple at eksplosibong gagamitin. Handa na ang lahat. Lalarga 
na papuntang ambus sayt. 


Sa aming paglalakbay sa gabi madalas madilim ang 
aming daanan kapag walang buwan at bawal gumamit ng 
flashlight. 


SIBAPo23 


Mahabang lakaran sa matatarik na gulod ang 

dinaanan. Mabigat na backpack ang pasan. Maulan at 
malamok na magdamag ang kinasanayan. Ayos lang, kung 
para sa bayan. Tayo nang mag-talabantay upang hindi 
maunahan. 


Tanaw na sa kalayuan ang ilaw ng kabayanan. 

Maya-maya pa’t papalapit na sa kalsadang semento na 
pagdarausan ng labanan. Dahan-dahan. Sabay takbo nang 
hindi mahagip ng liwanag mula sa mga dumaraang sasakyan. 


Alas onse ng gabi, Setyembre 27. Agad na nagsiyasat ang 
mga kasama at pagkatapos ay pumakat na sa kanya-kanyang 
pormasyon at paborableng posisyon. Bawat isa’y naghukay ng 
paksol at gumawa ng mga sand bag habang ang iba’y 
pumwesto sa mga malalaking puno upang magkober. 


Pagputok ng liwanag, nananatiling mataas ang alerto ng mga 
kasama. Handang mapalaban anumang oras at senaryong 
maaaring maganap. 


Alas onse y media ng umaga, Setyembre 28, paparating na 
ang sasakyan ng kaaway. Lulan ang limang pasistang 
elemento ng Regional Mobile Force Battalion (RMFB) - 
MIMAROPA na may malalaking kaso ng pang-aabuso at 
paglabag sa karapatang-tao ng mga Mindoreno. 


Bumungad sa pormasyon ng Tres ang mga pasistang kaaway. 


Sumigaw ang Platun Lider, “Pasa handa!” Sabay pinaputok 
ang signal fire na agad nagpahinto sa sasakyan ng kaaway. 
Kasabay ng pagbuhos ng punglo sa unang bugso at 
pagsabog ng mga eksplosibo ang pagkandarapa ng mga 
pasistang kapulisan para mabuhay. 


Gumanti ng ilang putok ang mga kaaway, ngunit bigo silang 
patamaan kahit daplis ang hanay ng Bagong Hukbong Bayan. 


48 


SIBAEo23 


Sugatan at duguan, dinig ang lagatok ng kanilang combat 
boots at ang mando ng reaksyunaryong opisyal na umatras. 
Nagpatapon ang iba sa mataas na bangin ng 

Mabajo, naghihingalo. 


Umabante na ang assault team, tiniyak na malinis na ang 
paligid. Kinumpiska ang mga kagamitang militar sa 
iniwanang sasakyan at pagkatapos ay sinilaban ang sasakyan 
ng kaaway. 


Sa perspektiba ng isang kabataang peti-burges na wala pang 
karanasan sa labanan, ito pala ang pakiramdam ng tagumpay. 


Sa pagpaputok ng baril upang ipagtanggol ang mga 
sibilyang walang kalaban-laban sa atake ng mga berdugong 
sundalo, kasabay ng kampanyang ganap na durugin ang 
kaaway at agawin ang pampulitikang kapangyarihan. 
Handang magbuwis ng buhay kung kinakailangan. Walang 
lugar ang takot at kaba. Ang malinaw, walang ibang tanging 
solusyon kundi ang Demokratikong Rebolusyong Bayan. 


Walang nasugatan at napaslang sa ating hanay! Tagumpay 
ang Batayang Taktikal na Opensiba! Ngayon aatras na ang 
Bagong Hukbong Bayan. Tayo'y magmamartsa patungo sa 
mamamayan na ating base. Kakamayan ang masang sabik na 
parangalan ang kanilang hukbo matapos ang labanan. 


Pansamantala tayong aatras matapos ang matagumpay na 
taktikal na opensiba upang maghanda at magpalakas para sa 
susunod na pagdurog sa kaaway. S| 


SIBAEo23 


Black shoes 


2020 | 


“Nilo bakit hindi ka pa naliligo? Alas diez na baka 
ma-late ka na naman sa school!” hiyaw ng kanyang ina. 


“Opo inay,” tugon ni Nilo at agad na nag-ayos para sa 
pagpasok sa eskwela. Bago umalis ay kinuha nya ang 
kanyang lunchbox. Ulam ay prinitong itlog gamit ang 
mantikang pinagprituhan ng galunggong kagabi. 
Malamig na ang kanin. Ipinasok na nya ang lunchbox 
at tumbler sa kanyang bag na pinaglumaan ng kanyang 
kuya, tatak ay Vanz. 


Lumapit si Nilo sa kanyang ina na abala sa pagtatang- 
gal ng alikabok ng kanilang aparador. “Nay alis na ako,” 
ani ni Nilo. “Nakapatong sa TV yung baon mo, kunin mo 
nalang don.” 


Singkwenta pesos para sa maghapong daraan. 

Katorse pesos dito ay kanyang pamasahe ng balikan sa 
dyip, presyong estudyante nag-aaral mabuti. 

Sampung piso ay kanyang itatabi, pambili ng bagong 
black shoes dahil nalalapit na ang kanyang graduation 
sa hayskul. 


Siya ay naglakad na papuntang kalsada, dinaanan ang 
bahayan ng kanyang kapitbahay at nginingitian ang 
bawat kakilala na nahahagip ng kanyang paningin. Muli 
nyang naamoy ang malansang simoy ng hangin sa tabi 
ng palengke. Pagdaan niya sa kapilya ay nag-sign of the 
cross siya. 


“Dalawang araw nalang pala ay Linggo na. 
Makapag-simba nga. Matagal-tagal na rin nung huli 
akong nagsimba,” sambit ni Nilo sa kanyang isip habang 


SIBAEo23 


papalapit sa sasakyan ng dyip. 


“May nakahintong dyip, sakto! Kaunti palang ang laman, 
hindi pa siksikan.” 


Mabilis siyang pumwesto sa tabi ng drayber na paborito 
nyang pwestuhan kung bumabyahe dahil hindi mainit at 
siksikan kumpara sa loob. “Kuya bayad po,” aniya. Isang 
pangkaraniwang araw ang araw na ito. Trapik at 
mabagal ang usad ng mga sasakyan. “Inaayos na 
naman ba yung kalsada?” tanong ni Nilo sa sarili. 


“Mabuti nalang maaga akong umalis, kung hindi 
mapapagalitan na naman ni Ma'am” muli nyang sambit. 


Tanghaling tapat kaya't napakinit ng panahon dagdag 
pa ang nakasusulasok na usok ng mga sasakyan. 
Maingay ang paligid. Kinuha ni Nilo ang asul na panyo 
sa kanyang bulsa at ipanahid sa pawisan at 
nagmamantika nitong mukha. Trena minutos na ang 
nakalipas. Malapit na si Nilo sa kanyang eskwelahan. 


Dumarami na rin ang mga estudyante sa gilid ng 
kalsada na naglalakad at kumakain sa mga turo-turo 
kasama ang kanilang mga kaklase, kaibigan, o 
kasintahan. Malapit na nga talaga. 


“Kuya para po!” Agad syang bumaba at pumunta sa 
isang iskinita sa tabi ng eskwelahan. Doon may 
naghihintay na dalawang estudyante. 


“Sakto pala ang dating ko. Ano kukunin nyo?” 
masiglang banggit ni Nilo. 


“Oo kanina pa kami dito. Nasan na?” Tig-isang pakete 
ng puting kemikal ang ibinagay nito kapalit ng isang 
libong piso. Tapos na rin ang transaksyon. 


51 


SIBABoz23 


“Sa susunod ulit pre,” ani ni Nilo. 


“Sige sa sunod na Byernes lima kami lahat ng mga 
tropa ko. At aga-agahan mo. Ayoko ng pinaghihintay 
ako.” 


“Sige, sige sasabihin ko agad sa boss ko ng maipagtabi 
ko kayo. 


Dumarami na rin ang mga estudyante sa gilid ng 
kalsada na naglalakad at kumakain sa mga turo-turo 
kasama ang kanilang mga kaklase, kaibigan, o 
kasintahan. Malapit na nga talaga. “Kuya para po!” Agad 
syang bumaba at pumunta sa isang iskinita sa tabi ng 
eskwelahan. 


Singkwenta pesos para sa maghapong daraan. Katorse 
pesos dito ay kanyang pamasahe ng balikan sa dyip, 
presyong estudyante nag-aaral mabuti. May bagong 
sapatos na si Nilo. 


Alas ocho ng gabi, nagtungo si Nilo sa isang kanto sa 
gilid ng isang presinto. Kabado at nanlalamig ang 
katawan. May sumitsit sa tabi ngunit madilim na 
madilim ang paligid. Ang tangi nyang naaninag ay isang 
unipormadong tao na may kumikinang na tanso sa suot 
nitong uniporme. 


“Boy, dito bilisan mo.” 
“Si boss na nga.” 


At umuwi ito sa kanyang bahay. At naupo sa maruming 
papag na kanyang munting tahanan. Madilim ang 
paligid at napakaingay. Hindi ito alintana ni Nilo at 
itinatawa na lamang. May bago ng black shoes si Nilo. 
Nakatitig ang kulay pula nitong mga mata habang araw- 
araw inaalala ang graduation na hindi nya nadaluhan. SI 


SIBAEo23 


AWIT 


SIBABo23 


Dito sa Mindoro 


Mula sa tono ng Hari ng Tondo ni Gloc-9 


[Koro] 

Dito sa Isla ng Mindoro 

Maraming mga kwento 

Ng mga paglaban para sa pagbabago 
Para sa lupa at paglaya 

Ng mga magsasaka 

Halina't pakinggan ang istorya 


Oh, Dito sa Mindoro 

Dito sa Mindoro 

Marami ng nag-alay ng buhay at dugo 
Dito sa Mindoro 

Dito sa Mindoro 

Mayaman ang kasaysayan ng masa at 
hukbo 


[Rap 1] 


Dekada otsenta sa tala ng kasaysayan 
Sumibol ang paglaban para sa kalayaan 
Para sa itinaboy, sinindihan na ang apoy 
Nagbabaga ang diwa na wawakas sa 
panaghoy 

At kinanlong, mga 
biktima ng 
pandarambong 
Libong ektarya'y 
nilansag at RA 
isinulong 

Sa kamay ng iilan, 
mapang-abusong 
pastuhan 


Mga panginoong 

maylupa’y itinaboy at 

pinarusahan ng 

Bagong Hukbong Bayan 

sabay kasama 

mga lumalabang masa. 

Sa Partido’y nagpupugay. 

Ang mga mapanlamang 

Sindikato na halang 

Ay wala ring ligtas sa 

Sa hustisya ng bayan. 

Hanggang sa paglulunsad, ng mga opensiba. 
Durugin ang kaaway na berdugo at pasista. 

Sa payapang pamumuhay pati sating demokrasya. 
Sabay-sabay nating awitin ang kwento ng paglaya. 


[Ultin ang Koro] 


[Rap 2] 

Sinuong ang panganib sa kapatagan at sa sukal. 

Saan man sa Occidental kahit pa dun sa Oriental. 
Upang ikintal ang, pulang kapangyarihan. 

Na kasama ang Mangyan at ang buong sambayanan. 
Marami ang natakot ngunit nanaig ang galit. 

Na nais maging malaya kahit buhay ang kapalit. 

Sa bayan na masangsang na syang sentro ng kaaway. 
Na ang larawa'y kahirapan at bangkay na nakahandusay. 
Umaawit subalit ang himig ay kalungkutan 

Ng bayang sindilim ng hatinggabi ang kinabukasan 

At sa pagdanak ng dugo sa lupang kanyang tinirikan 
At ang baril ay nakatutok na sa tinampalasan. 

Ang mga sinikil ay “di na iindahin ang mga sugat. 

Sa muling pagtatapat ng taksil at ng nararapat. 
Dadaluyong ang digma sa pagningning ng tatlong tala. 
Ngayon tahakin mo na ang landas tungo sa paglaya. 


[Ulitin ang Koro] St 


55 


SIBAEo23 


Rebolusyon ating isulong 


2020 | 


[Koro] 

Rebolusyon ating isulong 

Yan ang tunay na kailangan ng ating bayan 
Tayong lahat ay magkaisa 

Para sa pagpapalaya ng sambayanan. 


[Rap 1] 

Pagkakaisa, ng bawat uring inaapi 

Panahon na upang wakasan ang pangaalipin at 
pang-aapi. 

Ng berdugo at gahaman na mapagsamantala 
Malulugmok sa kahirapan kung hahayaan pa sila 
Kaya gumising at imulat ang iyong mga mata. 

Sa nangyayari sa lipunan ‘di ka ba nagtataka? 
Na dumarami ang magsasaka na walang sariling 
lupa 

Tapos tuloy-tuloy pa ang pagtaas ng kanilang upa 
Nasan ang katarungan, nasan ang kasagutan? 
Na kaytagal natin inaasahan 

Napakarami ng hinanaing, napakarami ng daing 
Ito na ang panahon upang baklasin na ang piring 


[Ulitin Koro] 
[Rap 2] 


Rebolusyon ang sagot 

sa lahat ng ating kahirapan 

Armas ay ating tanganan at lumahok sa digmang 
bayan 

Digmang bayan inilulunsad ng Bagong Hukbong 
Bayan 


SIBAEo23 


Katuwang ang mamamayan sa pagdurog sa kalaban 
Mula sa kanayunan patungong kalunsuran 
Hakbang-hakbang na itatayo 

ang pulang kapangyarihan 

Na siyang maghuhudyat sa bagong kalayaan 
Kalayaang kaytagal na nating inasam sa bayang 
sinilangan 

Kaya ako ikaw sya lahat tayong nandito tayong lahat 
susulong para sa pagbabago 


[Rap 3] 


Partido ang gabay sa lahat ng tagumpay 

Kaya halina sa kanayunan sabay-sabay na maglakbay 
Balik tanawin ang nakaraan na ating naranasan 
Para sa pag-abante ng ating digmang bayan 

Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan 

At di pag-aaralan na suriin ang kasaysayan 

Na ating nasimulan hanggang sa kasalukuyan 
Kabataan, kababaihan, manggagawa’t magsasaka 
Tayo’y magkaisa at lumahok sa pakikibaka 
Imperyalismo, Pyudalismo, Burukrata Kapitalismo 
Ating ibabagsak ng kalayaa’y maangkin 

Ng ating bayan mismo 


[Ulitin Koro x2] St! 


Pintig ng Puso 
Mula sa tono ng Duyan ni Lil Jay at Lil Ron 
202 1 A 


[Rap 1] 

Noo'y bata pa ako na walang paki sa lahat 

Na ang tanging ginagawa lang 

maglaro dyan sa tapat. 

Ng bahay namin o kaya'y, gumagala kasama tropa't 
uuwi ng gabi sa bahay ready sa sermon ni mama 
Papasok, sa school araw-araw na ganito. 

Uuwi pasok sa kwarto gagawa ng project ko 

Sabay tutulog para sa pagpasok ko kinabukasan 
Tas kay Lord, magdarasal na sana ko'y magiging top one 
Sabado, maglalaro ulit ako ng patintero 

Taguan, luksong baka, 

basketball, at tumbang preso 

Pag Linggo, alas ocho gagayak sa pagsimba 

Na kasama ang pamilya't uuwi ng masaya. 

Si nanay tutulungang maglaba sabay magluto 

At kapag pagod si tatay hihilutin sya sa braso 
Masaya ang araw, pag kasama ang pamilya 

At kumpleto pa kase nandyan palagi ang barkada. 


[Koro] 


Pintig ng puso ay di kayang pigilin 

Sa kanayunan ay maglalakbay pa rin 

Pilitin mang limutin “to ay di na maalis 

Mga mahal sa buhay at pangarap na di na nakamit 
Mga kasama ang papalit 


[Rap 2] 


Hindi rin nagtagal nakaraos din sa hayskul 
Dahil ‘to naman pangarap ko, simula't sapul 


SIBAEo23 


Kahit pa minsan ako'y absent at kung minsan ako'y late. 


Pero ayos lang kahit na ang grade ko'y seventy eight. 
At ngayong tumuntong na ako dito sa kolehiyo. 

Kahit pa malayo at mahirap at magastos to 
Matutupad na ang pangarap kong maging isang, guro 
Inhinyero negosyante doktor o abugado 

Ngunit bakit tila hindi patas ang ating lipunan 
Edukasyo'y prebilehiyo't pinagkakakitaan 

Habang ang mahirap, patuloy pa na naghihirap 
Walang trabaho't kabuhayan, lupa, at kasaganahan. 
Ako ay mamumulat tatahakin ang paglaban 
Solusyon saking tanong sa DRB natagpuan 

Ngunit tama ba ito paano na ang pangarap ko. 
Sadya bang ganito paano na ang mga plano. 


[Ulitin Koro] 
[Rap 3] 


Lumipas pa ang panahon umigting ang kontradikyon 
Sa pamilya at limutin nalang ang rebolusyon. 

Lagi kong tinatanong paano ba't para kanino 

Pano ba iigpawan itong buhay kong problemado. 
Ilang Linggo ilang buwan kong itinago ang gusto 


Ilang Linggo ilang buwang sinikap ang pagtanggap nyo. 


Ang paglisan sa pamilya para sa ibang pamilya 

Ang paglilingkod sa masang walang kapalit na pera 
Patungo sa lugar, kung san pagsasamantala 

Sa magsasaka't katutubo para sa pagpapalaya. 

Dahil “to lang ang sagot sa lahat ng mga tanong 

Dahil walang ibang landas kundi ang mag-rebolusyon 
Hindi na alintana, mga hirap sakripisyo 

Taas-noo kaming lalaban laban sa imperyalismo't 
darating ang panahon, ating babalikan 

Ang alaala ng paglaban para sa'ting kalayaan. 


[Ulitin Koro 2x] Sl 


SIBAPo23 


Kabataang Makabayan 


Adaptasyon ng BHB - Mindoro sa awit rap ng BHB - Quezon 
2020 


[Koro] 

Sandata'y hawakan 

Kabatan (kabataan), makabayan (makabayan) 
Ang bayan mo'y may hapis at 

Ninakawan (ninakawan) ng dayuhan (ng dayuhan) 
Lumapit, sumapi sa hukbong bayan 

llulinsad natin matagalang digmang bayan 


[Rap 1] 


Ako ay kabataan may isang paninindigan 

Sumampa sa kanayunan upang maglingkod sa ating bayan 
Alam ko na marami pang katanungan saking isip 
Hindi tamang ituon na lamang saking panaginip. 
Ako'y naging mulat, sa aking karanasan. 

Na ipagtanggol ang ating bayan at mga mamamayan. 
Hindi naging hadlang ang paghakbang sa kaparangan 
Bahagi ito ng sakripisyo para sating kalayaan 

May layunin ang lahat, sa ating paglalakbay 

Kasama ang mga kabataan patungo sa tagumpay 
Kaya halina't, taluntunin ang landas ng digmaan 
Kabataan makabayan sumapi sa hukbong bayan 

Ito ang dakilang hamon susubok sating lahat. 

Tungo sa paglaya at hustisya ng lahat. 


[Ulitin Koro] 


Ito ang sagot, sa lahat ng ating katanungan. 

Tumangan ng armas at tumungo sa kanayunan 

Upang makita mo, ang kahulugan ng rebolusyon 
Samu't saring pambubusabos ang mukha ng operasyon 
Walang ibang gamot, sa sistema ng ating lipunan 


SIBAPo23 


Kung hindi tayo magkakaisa at magtutulungan 

Hindi natin malulutas ang problema 

Na dala-dala, ng ating bayang sinilangan 

Kundi hindi ikaw ako tayong lahat ang magsisilbing daan 
Upang palayain ang sangkatauhan 

ng bawat uri sa ating lipunan 

Kaya halina kabataan ika'y tumangan ng armas. 
Lumahok sa digmang bayan at supilin ang dahas. S| 


[Ulitin Koro 2x] 


SIBAPo23 


Sa Masa Merong Paglaya 


Mula sa tono ng Isang Buhay ni Abaddon 
2021 | 


[Rap 1] 

Ang bawat tao sa Pinas merong paglaban na tinataglay 
At ang tanging dapat nyo lang gawin sa amin sumabay 
Halikana’t gisingin natin ang mapanlaban mong diwa 
Tanganan ang armas at sandatang mapagpalaya 

Sa pagkakataong ito tayong lahat susulong 

Layunin kong magkaisa tayo sa rebolusyon 

Milyon ang tao sa pinas kung ating tutuusin 

Bawat tao ay may laya na pwede ding makamtam sa bayan 
Ano mang oras handa man o hindi 

Madadaig mo ba ang masa sa kanyang pagtitimpi 
Habang baon sa hirap at ipinakong walang laban 
Netong mga gahaman di mo lang to nalalaman 

Minsan sa ating buhay merong suliranin 

At hindi mo matanto kung eto ba ay kakayanin 

Basta't mahalaga merong mga kasama 

At umaasa sa gabay ng partido komunista 

Dahil tayo ay~ 


[Koro] 


Sa masa mayroong paglaya 
Kasama ang hukbo 

“Wag susuko 

Hanggang sa tagumpay (2x) 


[Rap 2] 

Kami'y nabuhay sa mundong sinadlak na sa kahirapan 
At inasa ang lahat dun sa gobyerno ng mayaman 
Ang pangarap moy umahon sa sukdulang kahirapan 
Ng hindi hinahangad sa sobra sobrang kayamanan 
Ngunit sila ay nalugmok na dito sa kahirapan 


SIBAPo23 


Sa tuwing magsusumikap lagi nalang pinahihirapan 
Pinili kong landas iba sa karaniwang bata 

Hukbo akong tinuring ng masang magsasaka 

Ang mapayapa at pangakong kalayaan 

Ay di mo makakamtam kung nasa bulsa mo ay piso 
Limutin nalang anu man ang maibigan 

Kung wala kang hukbo walang tunay na kalayaan 
Masaklap pa ng, inabot ko katulad ba sayo 

Ang hirap ko maging sayo hindi naman nagkalayo 
Siguro nga pareho lang tayong naranasan 

Tuloy parin ang laban ilang beses mang mabawasan 
Dahil tayo ay~ 


[Ulitin Koro] 


[Rap 3] 

Pumunta sa mga masa para sila ay matulungan 

Sila na maibsan ang kahirapan sa lipunan 

Yan ang aming gawa mula noon hanggang ngayon 

Sa piling ng mga kasama kong handang tumulong 

Sa mga kasama kong nasa sona at sumusulong 

Tuloy parin ang laban para sa pagpapalaya 

At para rin sa kalayaan ng ating bansa. 

Kasalanan ba nila kung ang galit biglang bumuhos 

At bakit ganon pag sinabing Muslim ay matapang 

Pag sinabing taga-Capiz mangkukulam mambabarang 
Pag sinabing Waray, walang awa kung pumatay 

At pag sinabing Pilipino alipin habang buhay 

Ako ay Pilipino, isa rin sa mandirigma 

Tanong ko lang sino pa bang yung magpapalaya 

Kami na nakasama mo sa pakikibaka at pagsulong ng digma 
At inakay ka sa kalayaan hanggang sa tagumpay. 
Dahil tayo ay~ 


[Ulitin Koro 2x] SI 


SIBAEo23 


Agit 


Mula sa tono ng Hugot ni Susta Clee 


Talaga naman na sigurado ako 

Magmula ng sumumpa sa Partido 

Di ko na kinakilangan pang umatras sa rebolusyon, 
sa rebolusyon 

Panahon na~ 

Itigil na natin ‘to 


[Rap 1] 

Nagkakamali kayo kung inaakala nyong 

hindi ko makakaya mga suliranin 

Kung kaya ko lang ipikit ang mga mata ko na 

minulat ng pakikibaka ay akin ng gagawin 

Pero ‘dina bale ‘di ko kaya ‘di bale na 

‘di ko kaya na walang ginagawa 

Sapagkat ang tao na namulat ay 

‘di na dapat pumikit at dapat na magmulat pa ng iba 
Hukbo ‘ko! 

Ang prinsipyo ay hinubog sa bayan 

ay labis na nagpapahalaga 

Kahit mapait, kahit napakasakit ng aking karanasan 

ay ‘di titigil at hindi madadala 

Aalalalalalahanin ko 

ang ultimong dahilan kung bakit ako nandito 

At hindi kakayaning bumitaw sa mga tungkulin ko 

at panghahawakan ang aking sinumpaan sa Partido 

Na kahit na ano pa, di ko uurungan dumanak man ang dugo 
Para sa pagkapanatag at pagpapatatag 

ng bayang di patitinag lahat ng bumabagabag sa isipan ko 
Kahit pa na mahirap, pipilitin kong pangibabawan to 
Hindi man madali pero para sa masa-ma-sama naman sa atin 


sama-sama tungo sa tagumpay. 
64 
SIBAPo23 


Kasama! 


[Koro] 


Wala ng tamang nangyayari satin 

Pagod na ang bayan nating inalipin 
Kaya Kasama tama lang ang ating pasya 
Na yakapin ang tadhana ng pakikibaka 
At hindi bibitawan ang tungkulin 
Sambayanang api ay palalayain 

Kaya halina’t supilin natin ang dahas 

Sa makauring pag-aaklas 


[Rap 2] 

Sana panaginip ang lahat upang ang 

lungkot ay di ko madama 

Ganon nga talaga minsan nakatulala 

Kapag minsan ako ay napapag-isa 

Minsan ayoko na! 

Pero ano ba ang tama at 

ano ba talagang rason ba't may digmaan? 

At para kanino ba maglilingkod 

sumatutal tong rebolusyon na matagalan 

Lagi mong isipin, sa digmaan ay 

pwede tayong masaktan ng sagad-sagad 

Sapagkat itong lahat ng ‘to ay ‘di laro 

kaya kailangan natin na magpakatatag 

Tayo ay Hukbo na babago sa mundo 

na nagpapahirap satin ng sobra-sobra 

Sa lahat ng bagay tayo ay makikibagay 

mahirap man ay sisikaping magpakahusay 

Kahit minsan nana-nagsasawa na nga tayo 

sa napakadalas nating paghihirap sakripisyo 

At ang iba ay sumuko na 

kapalit ng mamiso at agad na tumalikod paling sa berdugo 
“Tulad ko katulad mo, 

alam mo naman na tayo'y malaking parte 

Kasangga kaagapay kaibigan ng mga masa na inaapi 
Bakit ba kase kailangan nating 

matutunanang bumitaw kung masasaktan din naman tayo 


SIBAEo23 


Habang bayan mo’y nakakandado ang laya at kababayan mo’y 
nagdurusa sa labis na pasismo 

Napakalayo ng inabot ng ating 

makasaysayang dakilang pakikibaka 

Kung nagkamali man tayo sa nakaraan, tayo’y nagwasto at 
natuto na sa mga aral 

Kasama~ 


[Ulitin Koro] 


[Rap 3] 

Hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman 
Masakit para saking maiwanan ang lahat 

Pero ang sakit na dulot ay sa una lang pala 
Naaalala ko pa ang unang beses 

Tinanggap ko ang buhay ng pananangis 

At nais ko sanang inyong malaman 

Na walang ibang sagot kundi ang Digmang Bayan 


Kahit ano pa ang panloloko ng bulok na estado 

Sawa na kame pagod na kame maraming salamat 

Sa loob ng ilang dekada taon maski siglo 

na sa bansa natin ay yumurak 

Ni minsan hindi nyo dininig hinaing ng bayan 

tapos sa kabuhayan wala pang pake 

Naging una pa sa prayoridad ang mga gahaman at masa'y 
sinantabi 


Pano ba naman kase 

Di ka magagalit sa sahod na napakababa, 

mahal na bilihin, mataas na buwis 

Lagi nalang madalas ay bawas, pondo sa edukasyon. 
Maling-mali. 

Di bale ng lumaban kami sa 

kadahilanang simpleng batas na hindi nyo kayang masunod 
Opinyon saloobin ng bawat isa'y 

walang puwang kung patayan ay sunod-sunod 


SIBAEo23 


[Ulitin Koro] 


[Rap 4] 

Inakala kong walang kasagutan ngunit 

hindi pala ‘di pala habambuhay ganito 

‘Di ko na lubusan pang maisip na talikuran at lisanin itong 
bagong buhay ko na ito 

Alam ko na ‘di sigurado bawat oras araw ay hiram lalo na sa 
panahon ng buhay kamatayang labanan 

Sadyang ganito ang halaga para putulin ang tanikala 

Lagi't laging tatandaan kung san tayo nagsimula 


Sama-samang kakaharapin ang laban kahit kinakatakot ay 
bigla pang dumating 

Ng hindi nag-aalinlangang palayain ang bayan sa bawat putok 
ng baril 

Oo talagang matagalan ang ating digma, pero sa atin na kung 
pababagalin pa ba 

Tayo ang magtatakda ng ating pagsulong kasama ko walang 
ibang magpapasya walang iba 


Nasan man mga gawain natin dapat ay husayan natin 
Hawakan ng mahigpit ang tungkulin ‘tas kahinaan ay aralin 
Nang hindi na maantala ang pagpapaunlad para tayo'y mag- 
bago 

At ng di na maging liberal sa kasama para para sa pagwawas- 
to 


Siguro nga pwedeng di ko maabutan ang panahon ng 
tagumpay 

Kung digmaan ay madugo at marahas na susupil sa ‘ting 
kaaway 

Pero dahil mulat ang kalooban ko matatag na haharap sa 
hangganan 

Habang hawak-hawak ang pangako ko sa sambayanan 


[Repeat Koro 2x] St 


SIBAPo23 


BALAGTASAN 


Susuko o lalaban? 


Pulang Bandila - BHB - Mindoro 
Unang itinanghal noong ika-52 anibersaryo ng PKP 


Mga Gaganap: 


Lakandiwa 
Naguguluhang masa 
Naliliwanagang masa 


Lakandiwa: 

Isang taas kamaong pagbati ang aking alay. 

Sa mga kasama at masa na ngayo'y nagpupugay. 
Marapatin nga'y atin nang bubuksan. 

Ang isang napapanahong talakayan, 

tinatatawag ding, balagtasan. 


Ngayon ating ilahad ang suliranin. 

ng mamamayan at lipunan natin. 
Pagpapasuko ng kaaway paano haharapin? 
Ano ang ating tindig, tamang hakbangin? 


Aking ipinakikilala ang mga delegado. 

Ngayo'y tinatawagan sa entablado. 

Sa panig ng kanan ay ang Naguguluhang Masa 
Nag-iisip na sumuko nang buhay ay mapreserba. 
Sa aking kaliwa nama'y ang Naliliwanagang Masa 
Naniniwalang sa pagsuko lalong napapahamak sila. 


Ating tunghayan ang kanilang tagisan. 
Ngayo'y binubuksan na ang ating balagtasan. 


SIBAEo23 


Naguguluhang masa: 


Sa aking pagtingin ay walang masama. 
Pagpapalinis lang ng pangalan ang aking adhika. 
Ang nais ko lang naman ay buhay na tahimik 
Kapiling ang pamilya, malayo sa ligalig. 


Naliliwanagang masa: 


Kriminal lang ang nagpapalinis ng pangalan 
Ikaw nama'y mabuti't marangal na mamamayan. 
Sa tingin mo ba ika'y patatahimikin, 

Ng mga kaaway matapos kang pasukuin? 

Hindi magiging maayos ang iyong kalagayan. 
“Pagkat ikaw ay tiyak na babalik-balikan. 
Kalayaan mo ba iyong matatawag? 

Kung karapatan mo'y patuloy na nilalabag? 


Lakandiwa: 


Narinig natin ang bawat panig 

Tunay na ang isyu ay nakaliligalig 

Muli nating sukatin ang kanilang katwiran 
Pakinggan natin ang kanilang paninindigan 


Naguguluhang masa: 


Anuman ang iyong sabihin, 

Wala na akong kayang gawin. 

Wala na rin akong ibang makitang paraan. 

Kundi paglilinis ng aking pangalan. 

Dahil kung hindi, ako’y lalong pag-iinitan. 

Ng mababangis na sundalong utusan ng gahaman. 


Naliliwanagang masa: 


Yun naman pala at alam mo na ang kaaway ay mababangis. 


Ngunit bakit sa kabila nito’y pagsuko ang iyong nais? 
Kaya’t humanda ka rin ay sa CAFGU rekrutin 
Sa ayaw mo't sa gusto’y, ika'y pipilitin 


Naguguluhang masa: 


Normal na buhay ang gusto ko 
Kaya ako'y susugal at susuko. 
Buo na ang aking pasya. 

Kaya pasensya na talaga. 


Nalilinawang masa: 


Normal? 

Matatawag bang normal ang kalagayan mo? 
Kung hawak ka sa leeg ng pasistang sundalo? 
Kung patuloy kang magiging alipin at mamaliitin? 


Mananahimik at patuloy na tatakutin? 

At 'pag wala nang silbi ay tiyak na papaslangin? 
Aagawan ng lupa at papalayasin? 

Bundok na pag-aari mo'y miminahin, wawasakin 

Yan ba ang normal na buhay na gusto mong kamtin? 


SIBAPo23 


Naguguluhang masa: 


Hindi! 
Hindi ganun ang hangad kong buhay. 
Hindi ko rin gustong alipinin ng kaaway. 


At paslangin kapag wala na silang sakin pakinabang. 


Nais ko lang ng mapayapang buhay. 
Malayo sa kanilang mga pasistang kamay. 


Ako ngayo'y walang trabaho, walang lupa 

Walang makain ang aking pamilya 

Ang ibibigay ng sundalong barya ay papatusin ko na 
At ituturing na naming malaking biyaya 


Naliliwanagang Masa: 


Ang matatanggap mo'y barya 

Habang kinukurakot ng sundalo'y milyon na 
Programang E-CLIP, Balik-Loob at Suko-Baril 
Kalauna'y yan din ang sa iyo'y sisingil 


Lakandiwa: 


Nagbabaga na nga ang ating entablado. 
Sa palitan ng diskurso 

ng ating mga delegado. 

May patutunguhan nga ba ang pagsuko? 


Naliliwanagang masa: 


Walang kahihinatnan ang pagsuko 

sa kaaway ng mamamayan. 

Kapalit ng barya at huwad na kalayaan. 

Dapat tayong matutong manindigan, 

sa ating dakilang ipinaglalaban. 

Dapat pangalagaan ang rebolusyon at sambayanan, 
paglingkuran ang masa hanggang katapusan. 


72 


SIBABoz23 


Dapat pangalagaan ang rebolusyon at sambayanan, 
paglingkuran ang masa hanggang katapusan. 

May isang libo’t isang paraan para iwasan ang sundalo 
Malawak ang kabundukan, pwede rito magtago 

Ang operasyon naman ay huhupa rin panigurado. 
Kailangan lang na organisado ang buong baryo. 


Naguguluhang masa: 


Oo nga’t malawak ang kabundukan. 

Ngunit tiyak ka bang hindi sila roon daraan? 

‘Di ba’t gubat nga ngayon ang kanilang pinupuntahan, 
kapag ang mga kasama’y kanilang pinag-iinitan? 
Kaya bakit ko pipiliing pumunta sa kagubatan? 

Kung ang dulot naman nito'y kapahamakan? 


Naliliwanagang masa: 


Mabuti naman at nabanggit mo ang mga kasama. 

Kung ayaw sa gubat pumunta, 

Bakit hindi nalang kaya sumapi sa kanila? 

Doon ay mas mapapabuti ka, 

Maipagtatanggol ang sarili at ang masa. 

Gamit ang ating mga sandata. 

Tahakin ang landas tungo sa kalayaan. 

Magrebolusyon at yakapin ang Bagong Hukbong Bayan! 


Naguguluhang masa: 

Hindi pa ako handa sa iyong mungkahi. 

Meron akong asawa't anak kaya't hindi ko kayang sumapi. 
Paano na sila kung ako'y maghuhukbo? 

Kaligtasan nila ang inaalala ko 


Naliliwanagang masa: 


Kung ganun nga, 
kailan ka pa magiging handa? 


Ako’y may asawa’t anak din, may pamilya. 

Pero ako’y narito para sa kanilang paglaya. 
Hindi para talikuran sila at iwan nang tuluyan 
Kundi para sa kapakanan ng magsasaka, 

sa pagtatanggol ng aking sarili, 

at sa kinabukasan ng masang inaapi. 

Ang rebolusyon ay para sa matagalan 

at tunay na kapayapaan, 

kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan. 
Ito ang salalayan ng masaganang kinabukasan 
at itatayong mapayapa at maunlad na lipunan. 
Tungkulin natin itong ipaunawa sa mamamayan 
pati sa kapamilya’t mga kaangkan 

upang tanggapin nila’t suportahan 

ang magiting na armadong paglaban. 


Huwag mahulog sa patibong ng kaaway 
Ang pagsuko ay walang saysay 

Walang ibang dapat gawin 

Kundi ang paglaban natin 

Isulong ang Matagalang Digmang Bayan! 
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan! 


Naguguluhang masa na naliliwanagan na: 


Ako'y nakumbinsi mo na. 

Maraming salamat kasama! 

Hindi na magpapalinis ng pangalan! 

Hindi na susuko sa kaaway ng sambayanan! 
Lalabanan ang mga pasista, kasama ang masa 
At sa Bagong Hukbong Bayan ay sasampa na 


Lakandiwa: 

Malinaw ang ating panawagan 

sa mga masa at mga kasama. 

Manindigan at lumaban! 

Kampanyang pagpapasuko, tiyak na mabibigo 
Kung patitibayin ang bigkis ng masa at hukbo. 


Sa ika-54 anibersaryo ng mahal nating Partido 
nagpupugay ang sambayanang Pilipino 

at nagdiriwang ang Pulang hukbo. 
Ipagpapatuloy natin ang paglaban, 

Tungo sa ganap na kalayaan! SI 


75 


SIBAEo23 


Fliptop Battle ni Boy Hangal 
at Pinakamabuting Anak ng 
Bayan 


Pulang Bandila - BHB - Mindoro 
Unang itinanghal sa isang District Assembly ng Kabataang 
Makabayan sa isang sonang gerilya 


Mga Gaganap: 


Referee 
Pinakamabuting Anak ng Bayan (PAB)/NPA 
Boy Hangal 


Referee: 


Wazzup yow magandang umaga sa inyong lahat salamat din 
pala sa nag-sponsor nitong Great Taste Granules 
Concentrated Coffee, kahit na matapang sa tubig, 

ayos namit gid (maging mapanlikha nalang dito). Ok game 
ngayong umaga sisimulan natin ang makabagong labanan 
kaya kayo dyan mag-ingay. Yow sa kaliwa ko from 
Pinakamabuting Anak ng Bayan LDGC - NPA Mindoro 
tawagin natin (NPA) pasok! 


P.A.B: 


Ang Bagong Hukbong Bayan ay may di magagaping diwa. 
Matibay ang pasyang gapiin ang kaaway. At hindi kailanman 
susuko, anuman ang mga kahirapan. Magandang umaga sa 
inyong lahat mga kasama. Kumusta na ang mga 
pinakamagigiting na mandirigma ng sambayanang Pilipino at, 
kumusta rin sa aking makakatapat, mag-ready ka ng mabinat 


pagka-narinig mo na ang mga hanep kong banat! 
SIBAPo23 


Ok ok sa kanan ko naman from Batang Pasaway 

Lahat Sasabay tawagin natin Boy Hangal! 

Boy Hangal: Pag 3 pataas mag-bonakid preschool 3 plus + 
humanda na kayong mamatay sa kamay ko ngayon ay wala na 
kayong kawala, wah! Good morning mga hangal! Magandang 
pagbubukas ng araw ang makita kita kasama bago ko gawing 
bangungot ang buhay mo sa bilang kong tatlo, dalawa, isa! 


Nakapagpakilala na rin sa wakas ang dalawang kampo wag 
na nating patagalin pa! Ok sige sino mauuna? Uunahan na ni 
(NPA.) Start! 


=== 1st Round=== 


P.A.B 

Para sa lahat at para sayo nais kong magpakilala. Akosi ___, 
isang hukbo. Hukbo ng mamamayan na handang lumaban 
mapalaya lang ang bayan sa mga gahaman at 
mapagsamantala. Mapagsamantala dahil ninanakaw nila ang 
yaman ng iba. Bakit ko nasabi yon? Dahil kakarampot na kita 
ng manggagawa ibubulsa pa nila pati na rin ang maliit na lupa 
ng magsasaka kukuhain pa nila para lang pagbigyan ang mga 
dayuhang kapitalista na alam na natin na sakim sa yaman. 
Shout out nga pala kay Cynthia Villar at Cojuanco Family, 
pagpatuloy nyo yan mauutas din kayo. Kaya ako tumangan ng 
armas at pumunta sa kanayunan ay para lumahok sa digmang 
bayan. Digmang bayan na tanging kasagutan sa kahirapan at 
para mapalaya ang bayan. 


Kaya Hoy Duterte! Magandang umaga pati na rin sa mga 
alipores mo at tuta na wala ng ginawa kundi magpataba ng 
bulsa pero, pero, pero teka sandali lang babawiin ko muna 
yung sinabi ko sayong magandang umaga at papalitan ko ng 
nakaka-high blood na ratsada. Dahil wala naman akong 
mapapala sa pakikipag usap sayo dahil yang bunganga 

mo walang alam bigkasin kundi mura! Kesyo ganto, kesyo 
ganyan. Hanep ang tindi! Kala mo sirang plaka pero wag kang 


SIBAPo23 


mag-alala dahil hindi naman ako mahilig magmura gaya ni 
Bato dela Rosa at ng anak mong si Sara. Dahil ako yung 
hukbong may disiplina at matulungin sa masa. Dahil hindi 
namin kaya na sila ay maalipusta ng mga walang hiya mong 
mga tropa. Shoutout din pala sa RMFB-MIMAROPA na 
inambush ng mga kasama, yan ang napapala ng mga 
tampalasang hambog na walang ginawa kundi magyabang ng 
magyabang tsaka magpasikat. Kaya, bago ko ituloy ang 
pagsasalita, BHB mag-ingay. Yow ayoko ng patatagalin to 
kaya humanda ka na sa mga ratatatatat boom na liriko ko 

na tyak pagtumama sayo siguradong ICU ang labas mo. 
Kung bakit malakas ang loob ko dahil alam kong tama ako. 
Sa rebolusyong tinahak ko at sa gabay ng Partido alam kong 
rebolusyon lang ang tanging magpapalaya sa bayan ko na 
matagal ng inaalipin ng mga katulad mo. Time! 


Boy Hangal: 

Gegege. Ano? Rebolusyon ba kamo? Tumigil tigil ka iho 

sa yong pagiging ambisyoso kase alam mo, di ka mahal ng 
mama mo kaya itikom mo yang bibig mo at sumunod nalang 
sa gobyerno. Pero bago ang lahat hayaan nyo ulit kong 
magpakilala. ___ nga pala. Yung dudurog sa matigas na 
pagmumukha ng mga taong walang ibang alam kundi 
ngumawa. So wazzup mga hangal. Sa kanan at kaliwa ko sana 
nabubuhay kayo ng marangal. May masarap na pagkain, yah. 
May malambot na higaan, omaygad sana ol. Pero sa kaharap 
ko ngayong pusakal humanda ka ng masakal ng mga 
alpabeto na sayo ay sasanto at magpapatumba sa yong 
katawang tao. Ops, sensya na pala, hindi ka nga pala tao kase 
hayop ka. O kaya anong gusto mo masapak kita at 
humandusay ka dyan sa kalsada ng matunawan ka na walang 
lugar sa Pilipinas ang mga terorista. Hindi mo na kailangan 
yan, dahil nandito naman si Rodrigo, este ang gobyerno 
handang tumulong sa inyo. Ora mismo. So hindi nyo na 
kaylangan lumaban sa gobyerno. Ano ba kaseng trip nyo? 
Nagpapagod lang kayo kase imposibleng mapabagsak nyo 
kami sa dami ng aming sundalo mula Batanes hanggang Hulo 


saan ka man papatayin ko kayo. Ngayon mo matitikman ang 
bagsik ng hukbong katihan na walang uurungan maski saan 
pa yang kabundukan. Wala kang matataguan at kamatayan 

lang ang yong kapalaran sa mas maraming boom shakalaka 
boom! Time! 


=== 2nd Round=== 


P.A.B: 

Sandali sandali ano yung sinasabi mong hindi ako mahal na 
mama ko? No no no, dyan ka nagkakamali gusto nga nya 
pumunta dito para makita ako. You’re such a liar. 

Kahit anong gawin ng mga sundalo walang makakatalo sa 
mga rebolusyonaryo na subok ng hirap at sakripisyo para sa 
sambayanang Pilipino. Ipapaalala ko nga lang pala, ang yong 
nasa harapan ay walang iba kundi ang Bagong Hukbong 
Bayan na magsusulong ng armadong paglaban at magtatakda 
ng pulang kapangyarihan na pwede naman nating simulan sa 
mukha mo kung ayos lang. Lumuhod ka hangal! Dahil mga 
apo ito ni Melito Glor at Lucio de Guzman na tagapagmana 
ng gintong kasaysayan ng dakilang pakikibaka. Ganito kase 
yun. Kase handa na ang sambayanan na upakan ng buong 
giliw ang mga pagmumukha ng bayaran. AFP, PNP, CAFGU? 
Wala yan! Puro kayo pasikat, malma. Sa pinagsanib na lakas 
ng NPA at mamamayan sabihin mo kay Duterte, R.I.P! Pati 
kay Parlade pakisabi malapit na syang mamatay, charot. Okay 
game, nagsasayang lang si Digong-gong ng pera, na hindi 
naman galing sa kanya, kundi sa pondo ng ating bansa. Kaya 
sa bilang kong isa, dalawa, tatlo, lahat ng Kabataang 
Makabayan mag-ingayyy. Hoo! Sige tuloy natin ang 
makatwirang bira na iindahin ng yong kaluluwa sampu ng 
mga kampon ni satanas na lilipulin kapag itinakda ko na ang 
batas. Walang mahahagas sa mga liriko kong ito, kame rin 

ay papatas naiintindihan mo? Saka ano yung sinasabi mong 
mamuhay ng marangal? ‘Yang katulad ba sayo ang sinasabi 
mo. Eh pangungurakot lang ng pondo ang alam nyo tigil 
tigilan mo ko, pigilan nyo ko uupakan ko na to, sa mga 


7 O 
SIBAPo23 


kasinungalinan mo at baka humaba yang ilong mo katulad ni 
Pinokyo tapos tapos yung mga sundalo nyo na mula Batanes 
hanggang Hulo eh baka ma eat bulaga pag naambush namin 
kayo! Saka ser teka dahan dahan lang sa iyong 

pagyayabang, na kaya nyong durugin ang bagong hukbong 
bayan, dapat kalimutan nyo mga pangarap na yan, dahil kahit 
san tingnan ay ya ya pangarap lang yan. Time! 


Boy Hangal: 

Ok ok konting katahimikan. Sa lahat ng nakakarinig ng boses 
ko mag-aral nalang kayo at magtapos tapos magtrabaho kayo 
kung kayo ay kapos magsikap kayo naiintindihan nyo? Kase 
ang dami-daming pwedeng gawin sa buhay bakit kayo 
nandito para magpakamatay juskopo maraming programa 
ang gobyerno para sa inyo pero kayo tong matitigas ang 

ulo. Realtalk! Magbagong buhay na kayo kung ayaw nyong 
ipa-tokhang ko kayo. Ayoko ng paulit-ulit kaya wag mo kong 
aangasan hindi ka huwaran manahimik ka, kung nasan man 
ang iba mong kasamahan wala na silang kaligtasan. 

Marami kase dyang hanggang ngayon nag-iingay na sila daw 
eh magtatagumpay. Ganto kase yun, Ang dami-daming 
maiingay dun sa amin bibihira kung dalawin ng grasya't 
sariwang hangin sa dami ng bukambibig, na puro naman na 
buliglig, gobyerno na ang uubos sa kagaya nyong maligalig. 
Kaya teka teka saglit lang hindi mo alam yang mga sinasabi 
mo isang malaking kasinungalingan at karahasan ang 
ginagawa nyong digmang bayan. You do note da liar is my 
peyk. You do note masakit sa dibdib. You do note is my 
Duterte is the layk is the China in the US State. In the Duterte 
in my like is the pipol. Di pa ako tapos sayo at sa panloloko 
nyo sa mga kababayan ko tandaan mo hanggang 2022 nalang 
kayo kaya simulan nyo ng kumanta ng Ama namin 
sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo. Umagang-umaga 
pinapainit mo ulo ko iho sabi ko sayo dapat ka nalang sumuko 
at mag-aral at magtrabaho. Kung ayaw mo, edi wowowin para 


sayo di kita pipilitin basta sinabi ko na ang akin. Wag ko lang 
SIBAEo23 


maririnig yung boses mo sa mga susunod na Linggo na “sir 


suko na ko.” Isang bang bang ang ipapatikim ko sayo sabay 
picture ng bangkay mo post ko sa FB ko. Time! 


# Referee # 

Yowww talagang napakainit at nagbabaga ang labanan sa 
gitna ng dalawang panig ngayong araw. Wag na muna siguro 
natin putulin ang momentum ng mga manlalaro at bigyan sila 
na isa pang pagkakataon na ipakitang gilas ang kanilang mga 
likhang berso sa ating OT ROUND 3! Boy Hangal, game! 


=== 3rd Round / Overtime=== 


Boy Hangal 

Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Dederetsuhin ko na ang 
aking mga bira. Etong dalwang minuto na sasapok sa kokote 
mong marupok wag kang susubok na patumbahin kame kung 
ayaw mo sayo ko itutok itong aking paputok. Bulok na yang 
taktika nyo kaya kayo nasa sulok sa bundok wag ng umasang 
madudurog ninyo ang tuktok ng sinasabi nyong tatsulok. Alam 
mo kung anong masarap sa kape? Una kapag mainit at 
bagong timpla, tapos sabay ibubuhos ko sa pagmumukha mo 
ng magising ka sa panaginip na magtatagumpay ang mga 
komunista. Wag kayong magyabang kase kayo'y sasampu 
nalang, kitam. Walongdaang metro humanda ka asintado sa 
sentido kasabay ng pagaspas ng mga higanteng uwak na 
paspas sa pagpatak na tatarak sa puso ng masama nyong 
binabalak. Hinay-hinay ka lang, nasa amin ang lahat lahat 
lahat para idepensa ang bayan ko sa mga komunista. Na gaya 
mo, na gaya nya. Sana matauhan ka na please lang. Wag ka 
ng manlaban. Basta sa amin ka sumama na di ka na 
maghahanap pa ng iba gabi-gabi tayo magsasaya sayang 
kase kapag patay ka na. Simulan mo ng magbilang ng 
nalalabi mong oras dahil sa oras na mai-disperse ko na ang 
mas pinaraming kampo dito sa Mindoro, makikita mo. Ang 
FMO at RCSPO na mas pinabagsik at todo-todo ang 

pagbira ng aming bata-batalyong pwersa mula Luzon 
hanggang Mindanao. Wala ng hahadlang konting oras nalang 


SIBAEo23 


mababago na ang republika maghintay ka lang. Ang 
pederalismo ay malapit na ang terorismo ay matatapos na. 
Para sa pambansang kapayapaan. Para sa kaunlaran. Para sa 
lahat ng mamamayan. Time! 


P.A.B: 

Yow hindi ko na kailangan pang i-rebat yung mga sinabi mo 
dahil baka tumagal lang ang usapang eto. Sawang-sawa na 
kameng pakinggan ang inyong mga palabas lalo ka na Ed 
Gadiano at Bonz Dolor nako nako, sana kunin na kayo ni Lord. 
Ano gets mo? Dahil kahit anong gawin nyo alam na ng 
sambayanan ang mga kalokohan nyo. Isang halimbawa na 
ibibigay ko gusto mo. Alam nyo ba yung CoVid-19 na kung 
saan daang libo ang nagkasakit at ilang libo ang namatay 
dahil sa kakulangan at katangahan ng gobyerno ni Duterte 
kase biruin mo, virus yung kumakalat at nagkakasakit yung 
mamamayan sa bansa tapos militarisasyon yung kanyang 
solusyon aba aba juskolord! Anung kalokohan yan kelan pa 
naging manggagamot ang sundalo at pulis, paki explain? 
Tapos hanggang ngayon wala pa ring bakuna ang mga 
Pilipino ba’t naman ganon ka-Duque, hayop ka. Kaya wag 
moko sasabihan na mali ang tinahak ko dahil alam kong 
rebolusyon lang ang tanging sagot sa sistemang eto. 
Nandito ngayon ang mga kabataan na magpapatunay sa 
inyong kabulukan. Tama ba? Wala kayong mapapala sa 
pagkombert sa kanila tas lalangawin lang yung ROTC at 
military training sa kanila. Kase alam nilang kayo ang tunay na 
terorista. Ano papalag ka? Wag ka ng umasa sayong 
kahibangan kase nasa amin ang masa at nasa, amin ang 
tiwala ng mga magsasaka na pundasyon ng matagalang 
digma na hindi kailanman susuko anuman ang mga kahirapan 
at patuloy na mag-aambag sa himagsikan, para sa lupa at 
hustisya, ilulunsad ng nagkakaisang pwersa ang marahas na 
gera kontra kaaway ng masa. Kaya, para sa lahat, rebolusyon 
ating isulong yan ang tunay na kailangan ng ating bayan. 
Tayong lahat ay magkaisa para sa pagpapalaya ng sam- 
bayanan. Mic drop! 


82 


SIBA Eo23 


Referee 

Okay! Konting katahimikan parang pati ang mga kababataan 
at ating kababayan ay hindi maunawaan kung san 
nanggagaling ang palitan ng putok ng dila ng magkabilang 
panig. Sino nga ba ang mas dadaig sa labanang ito ng 
dalawang misteryosong tao. Hatulan na ng madla ang 
magwawagi na magkakamit ng suporta sa pagpalakpak o 
paghiyaw sa tunay na kahanga-hanga 


Sa kanan ko, mula sa Batang Pasaway Lahat Sasabay, Boy 
Hangal! 


Sa kaliwa ko, mula sa Pinakamabuting Anak ng Bayan LDGC 
- NPA Mindoro, NPA! 


Narinig ng lahat ang pasya ng madla at ang desisyon kung 
sino ang nagwagi sa ating kompetisyon walang iba kundi si 
(NPA) na mula Pinakamabuting Anak ng Bayan LDGC - NPA 
Mindoro. Walang pagtutol, pagdududa, katanungan sa 
kawastuhan ng umaalagwang Digmaang Rebolusyong Bayan 
sa isang lipunang malakolonyal at malapyudal. Walang ibang 
sagot sa lahat ng sigalot sa bayang binusabos, nilapastangan, 
at lubusang tinakot, ninakawan, at minasaker. Ang poot ng 
sambayanang nilimot ng mga gahaman at kurakot ay titindig 
at bibigwas sa tatlong salot at hindi kailanman aatras, 
hanggang sa pagkapatas. Hanggang sa tagumpay! S| 


Mga nagamit na kanta: 

O Kriminal by Skusta Clee 

1 Eat Bulaga Theme Song 

2 Hayaan mo Sila 2nd version, Ex Battalion 
3 You do note viral vid 

4 Ama Namin 

5 Shanti Dope by Shanti Dope 

6 Miracle Nights by ALMOST 

7 Ang Bagong Hukbong Bayan 

8 Kaibigan 


83 


SIBABoz23 


Fliptop Battle Dos por Dos 


Pulang Bandila - BHB - Mindoro 


Unang itinanghal sa isang kapehan 
sa isang sonang gerilya 


Pebrero nng 1 


Mga cena 


Referee 
Pinakamabuting Anak ng Bayan (PAB)/NPA 1 at 2 
Boy Hangal Bersyon Dos 
Bhoxsz Khilla Bente Ocho 


Referee: 

Okay okay magandang umaga sa lahat ng mga tropa na 
nag-abala na pumunta sa ating liga ng pakikipag-talastasan 
ngayong araw. Mukhang excited na ang mga binata't 

dalaga na makita ang pagbabangga ng dalawang 
makabagong makata sa ating dos-por-dos pero pero bago ang 
lahat nagpapasalamat pala ako sa nag-sponsor nitong bago 
kong rubber shoes. Thank you Tita Maricel mabuhay ka ng 
limang sigundo game panoorin na natin ang ikawalang 
paghaharap ng dalawang kampo sa ating entablado. Sa kanan 
ko from Batang Pasaway #WeL oveDuterte pasok! 


Boy Hangal Bersyon Dos: 
Taas ang kamay at walang kikilos ng masama. Kung ayaw 
nyong isa sa inyo ang tumumba at isa sa inyo ang dumapa 


Bhoxsz Khilla Bente Ocho: 
Lahat ng ito ay plinano ko una palang hindi nyo ba nahahala- 
ta? Humanda na kayong mamatay sa kamay ko ngayon ay 


BH/BK: wala na kayong kawala wah! 


84 


SIBABo23 


Boy Hangal: 

Wazzup mga hangal magandang umaga sa inyong lahat. Boy 
Hangal Bersyon Dos ang nasa inyong harap. Walang kukurap 
sa oras na durugin ko na ang aming makakaharap. 


Bhoxsz Khilla: 

Harap-harapang trashtalkan ang asahan nyo mga hangal 
dahil ikukumpas na ng mga pogi na inyong katapat ang 
musiko na ikakabaliw nyo. Boss Khilla Bente Ocho mga ginoo. 


Referee: 
Sa kaliwa ko naman tinatawagan, mula sa Pinakamabuting 
Anak ng Bayan (PAB) - LDGC NPA Mindoro! 


NPA #1 at #2: 
Ang Bagong Hukbong Bayan ay may di magagaping diwa. 
Matibay ang pasyang gapiin ang kaaway~ 


NPA #1: 

Ako ay kabataan di susuko kailanman. 

Sa kahirapan, kagipitan patuloy na lalaban. 
Libo-libong mandirigma ang nag-aalay ng buhay 
At kami naririto pulang bandila iwawagayway 


NPA #2: 

Patungo sa landas, ng lipunang komunista 
Walang takot na lalaban sa mga imperyalista 

Tayo na at makibaka pawiin na ang paghihirap 
Para sating demokrasya't kalayaang pinapangarap 


NPA #1: 

Isang taas kamaong pagpupugay mga kasama. Ako si (NPA 
#1) mula sa hanay ng pinakamagigiting na pulang 
mandirigma. 


NPA #2: 
Wala ng makaaawat sa nagbabaga naming tarima. (NPA #2) 


nga pala, ang magpapatuloy ng armadong pakikibaka. 
SIBAEo23 


# Referee # 

Orayt! Intro palang nag-iinit na ang ating entablado magiging 
maganda ang labanang ito panigurado. Wag na nating 
patagalin pa, mga Pinakamabuting Anak ng Bayan unahan 
nyo na! 


=== 1st Round=== 
Pinakamabuting Anak ng Bayan (PAB) 


NPA #1: 

Muli na naman tayong nagkita hangal! Hindi ko alam kung 
bakit paulit-ulit nalang ang pagpapadala sayo ng amo mo 
dito saming baryo kahit na nilangaw na kayo nung huli nat- 
ing engkwentro, natandaan mo? At nagsama ka pa ng isang 
hudas. Ang lakas mo rin ano at ibinida mo pa yang alipin mo. 
O sya, sige, tutal matigas yang kokote nyo eh ihanda nyo na 
ang puso nyo bago kayo tumirik sa mga linyahan na kapag 
narinig nyo eh punerarya ang bagsak nyo. Ngayong araw ng 
dos-4-dos Enero bente dos, makakaharap mo muli si (NPA 
#1) at matutunghayan ang galit at alab ng mamamayan na 
maghahatid sayo tungo sa modernong impyerno. Ngayon, 
haharap sayo ang isang bagong mukha na walang ibang layon 
kundi hambalusin ka ng sinturon ng mga limampu’t-dalawang 
beses--- 


NPA #2: 

Alam mo kung bakit? Kase ganyan na katagal ang Partido 
Komunista ng Pilipinas na walang kupas sa pagpapamalas ng 
tunay na paglilingkod sa bayan na walang katumbas at 
nangunguna sa pagtatagumpay ng makauring pag-aaklas. 
Limampu't-dalawang taon ng pakikibaka, 52 pare, na pwede 
naming dagdagan ng walong uppercut para walang butal. 
Pero syempre madadagdagan pa yan ng walang taning kase 
diba, mahal kame ng masa. Sana ol mahal. Game, ako nga 
pala si (NPA #2) na hahambalos sa inyo ng dos-4-dos na 
tatapos sa pagyayabang ni Duterte at uubos sa mga tropa 
nyong walanghiya. May panahon pa kayo para umatras tapos 


86 


SIBABoz23 


kilalanin ang rebolusyonaryong batas kase sigurado na sa 
oras na matikman nyo ang mga susunod kong liriko eh 
magsisisi kayong binangga nyo ang Hukbo at ang Partido at 
tyak na matotodas kayo. 


NPA #1: 

Kita nyo tong libro na ‘to? Nababasa nyo ba? M-K-L-R-P! 
Magandang basahin nyo to pero mas magandang ihampas 
to sa pagmumukha nyong mga pangit gaya ng tatay nyo! 
Binabati ko pala lahat ng masisipag at mga dakilang tatay 
dyaan, maliban kay Tatay Digong kase yang bida-bidang 
hinayupak na yan eh wala ng ginawang tama tapos may tama 
pa sa utak. 


NPA #2: 

Sino nagsabing mga pogi kayo? Sino? Sino mama mo? Pogi 
ka? Pogi ka? Sino nagsabi mama mo? Nakita ko nga post ng 
mama mo sa Facebook hinahanap ka Junior umuwi ka na raw 
kase kailangan nya na yung magic sarap tsaka paminta na 
pinabili nya sayo. Kung san san ka kase naggagala pare pero 
mabuti nalang dahil nakita ko na rin sa wakas ang tagapag- 
mana ng kulangot ni Satanas. 


Batang Pasaway 


Boy Hangal: 

Kumusta (NPA#1) long time no see. Alam mo bang miss na 
miss na kita at gustong gusto na kitang makita ng 
masampiga ko yang cute mong mukha. Sa sobrang cute mo, 
alam mo, gusto kitang ilambitin na parang keychain sabay 
umbag na parang punching bag. Kumusta mga ka-hangal! 
Sana nasa mapayapa kayong kalagayan bago ko gawing 
impyerno ang buhay nyo pero pero bago ang lahat 
papakilala muna ako sa lahat ng nandito, ako si Boy Hangal 
Bersyon Dos, ang muling dudurog sa matigas na 
pagmumukha ng mga taong walang ibang alam kundi 
ngumawa. Ilang taon ilang dekada na nga ba kayong umaasa 
na mananalo ang katulad nyong komunista? Ilang taon ilang 


87 


SIBAEo23 


dekada na ba kayong nanggugulo sa ating bansa? 
Napakatagal nyo ng pinaglololoko ang mga sarili nyo sa 
rebolusyon kesyo magtatagumpay kayo--- 


Bhoxsz Khilla: 

Tapos, tapos, tapos ibabandera nyo ang komunismo? Anong 
kaartehan na naman yan mga kasama, paki-explain. Sinong 
nagsasabing madudurog nyo kami? Eh marami nga kaming 
mga helicopter at jet fighter na bagong bili tapos mga drone 
at scope para sa magagaling naming sniper na mas high-tech 
pa kesa sa pagmumukha nyong parang bagong hukay na 
kamote dyan sa tabi-tabi. Sige tutal nandito na rin kayo, 
magpapakilala na ang bago nyong tropa na lalong 
magpapa-stress sa problemado nyong life, Bhoss Khilla Bente 
Ocho. Lumuhod kayo at magsimula ng mangumpisal sa harap 
ng altar kung ayaw nyong makahon ng mga malalamig na 
bakal at kung gusto nyo pang mabuhay ng matagal-tagal dahil 
binasbasan na ng maykapal ang aming mga kawal na lilipol sa 
mga magugulo, maiingay, at kriminal na demonyo ng lipunang 
Pilipino. Time. 


Referee: 

Okay, tahp tahp tahp wait muna at i-resereba natin ang inyong 
enerhiya para sa mga susunod na bira na mas magpapatindi 
pa sa labanang tapatan, talastasan, makabagong balagtasan. 
O sya, tuloy na natin bago mapanis ang mga laway ng ating 
delegado. Game! 


=== 2nd Round=== 
Pinakamabuting Anak ng Bayan (PAB) 


NPA #1: 

Good Morning Bhoss Khilla Bente Otso at sayo rin Boy 
Hangal! Talaga namang napakaganda at napakalawak ng 
inyong tarima na mapapa-tuta ka talaga! Karapat-dapat na 
dapat hindi pa sapat ang hatol ng mga mamamayan na 
masunog kayo sa lumang impyerno kayong mga tuta ng 


88 


SIBABoz23 


imperyalismo ngayon mismo. Ano yang sinasabi mong cute 
ako? Wag ganyan pare, mas cute ka wag ka papatalo pero 
palibhasa, mga talunan naman sadya kayo kaya nga puro 
nalang kayo gastos ng gastos para sa mga bagong 
helicopter--- 


NPA #2: 
Bago? 


NPA #1: 

Bagong pintura. Kase ilang dekada ilang taon nyo ng di 
matalo-talo ang mga NPA. Ilang dekada ilang taon nyo ng 

di madurog ang Partido tapos may deadline na naman kayo 
hanggang July 2022? Tumigil-tigil ka Maricel sa pag-eemote 
hindi bagay sayo. 


NPA #2: 

Kumusta na nga pala ang malalansang nakaraan ng gobyerno 
habang may pandemya? Habang nalulugmok sa kahirapan at 
sakit ang mamamayan sya'y nasa loob ng kulambo o kaya'y 
nakadikwatro at nakasalumbaba nalang, ano yan lokohan? 
Realtalk, malapit ng mamatay si Duterte binulong sakin 
kanina nung dumaang anghel na hubo't-hubad tutal manyakis 
yang amo nyo eh walang ibang alam sabihin kundi kabastusan 
kesyo mga mayor dapat ang mauna, na ayos lang mang-rape 
ang mga sundalo, na ginapang nya dati yung kasambahay 
nya, at proud pa sya! 


NPA #1: 

At, Boss Khila, nice to meet you, ikaw pala yung tuta na 
ipinadala ng amo mong mahilig mambulsa ng pondo, na 
walang ibang ginawa kundi mag-agawan sa upuan at 
magpalaki ng tyan pagkatapos mangako sa mamamayan, 
magbitaw ng matatamis na salita, tapos tapos bigla nalang 
kayong mawawala na parang bula wow! It’s impossible, 
unbelievable, invisible, like a bubble, hanep!--- 


89 


SIBAPo23 


NPA #2: 

Ok sya, sya. Tama na. Tamaan na lahat ng nagmamalinis na 
politiko kase papalapit na naman ang eleksyon at magkakalat 
na naman ang mga tampalasan sa kalsada at telebisyon na 
dinaig pa ang prusisyon ng Poong Nazareno sa mga 
sasakyang rumoranda sa kahabaan ng mga sentro ng 
kalunsuran kala mo translasyon pero pero hindi santo ang 
sakay kundi mga bang-aw na may kabag habang kumakaway 
at namimigay ng kalendaryo at basahan na plastada'y mga 
pagmumukha ng mga patay-gutom sa kapangyarihang mga 
EPAL!--- 


Batang Pasaway 


Boy Hangal: 

Hi guys kumusta kayo nakakain na ba kayo? Mukha kaseng 
gutom na gutom na kayo eh siguro sawang-sawa na kayo sa 
paulit-ulit na kamoteng-kahoy at bundo. Tsaka kelan pa ba 
kayo huling kumain ng kanin? Meron akong baon dyan, ulam 
ko Fried Chicken, medyo gipit din, pero baka gusto mo kainin? 
Bhoxsz Khilla: Baka gusto nyo rin ipagtimpla ko na kayo ng 
kape para malaman nyo naman kung anong lasa nito. Kase 
kame nakadalawang kape na eh, kawawa naman kayo. By the 
way, alam nyo ba yung Milk Tea with Tapioca Pearls uso kase 
yun ngayon pero oo nga pala wala namang ganyan sa bundok. 


Boy Hangal: 

Nakakapagod! Hoo! Nakakapagod makita yung mga 
pagmumukha nyo sa harapan ko alam nyo, kung may 
kapangyarihan lang ako eh ni-Raygan ko na kayo o kaya 
pina-Thunderbot ko na kayo Pikachu. Hindi ko nga alam kung 
bakit hanggang ngayon eh pilit nyo pa ring pinagsisiksikan 
ang sarili nyo dito sa Pilipinas kahit na pinatunayan na 

mismo ng kasaysayan na wala naman kayong napala sa 
inyong paglaban. Kita mo, iilan nalang ba ang mga NPA 
ngayon? lilan nalang kayo kumpara noon na kakaunti lang din 
naman talaga. So ano ng tawag sa dati ng konti na kumonti 


pa? Alam mo kung ano? Ang tawag dun eh mga maderpaker! 
SIBA Eo23 


Basta ako wala namang ibang hangarin kundi ang 
matulungan kayo na magbagong buhay, bitawan ang armas 
tapos maghanapbuhay. Makakasama mo pa ang yong nanay 
at tatay. Magagawa mo ang iba’t-ibang bagay na di mo kayang 
gawin kase nandito sa kabundukan at nagpapakaloko sa 
pag-aalay ng buhay na wala namang saysay juskoday! 


Bhoxsz Khilla: 

Hoy mga hangal! Dumating na rin sa wakas ang panibagong 
liderato ng hukbong katihan na isinugo ng imperyo upang 
ganap na durugin ang kilusang komunismo! Kilala mo kung 
sino? Sya si Sobejana pangalan ay Cirilito na magpapatuloy 
ng pagdurog sa terorismo, kabilang ka doon, pati sya. Lahat 
kayong nandito eh magbilang na ng nalalabi nyong segundo 
at wala ng aangal pa, kase lahat ng ‘to ay planado na. Ang 
mga sundalo ay lumalarga na sa Luzon, Visayas, Mindanao 
anumang lugar anumang isla walang matitira sa hudyat ng 
mahal na pangulo ay ihahampas ko itong latigo sa mga erehe 
at barbaro upang iparanas sa kanila ang masalimuot na buhay 
sa makabagong impyerno! 


Boy Hangal: 

Ops! Time out muna tayo sa mga nakaka-stress na linyahan 
kase tatanda agad tayo nyan kukulubot ang balat, kukuba, 
hihina ang paningin at pandinig tapos magkaka-diabetis at 
arthritis! Tapos tapos dadalhin sa ospital, 50-50 alanganin na 
tapos mamatay na. Omaygad! 


Bhoxsz Khilla: 

Kaya kayong mga hinayupak kayo sabihin mo sa ate mo break 
na kame, nakita ko ang panty nya ganun kalaki. May butas sa 
gitna pinasukan ng daga. Ang sabi ng daga ay eat bulaga! 


Referee: 

Talaga namang may mga angking husay ang mga tropa na 
kanilang ibinibida. At mukhang bitin pa ang naganap na 
palitan ng linyahan kaya sige, OT tayo! Para sa mas 


nakaka-depress na mga bira wala ng aatras ng malaman natin 
91 
SIBAEo23 


kung sino ang matagaumpay na bibira at sino ang bibirada. 
Batang Pasaway, unahan nyo na! 


=== 3rd Round / OVERTIME=== 
Batang Pasaway 


Boy Hangal: 

Isang minuto ng katahimikan sa mga kaibigan nating bigo, 
hindi lang sa pag-ibig kundi pati na rin sa naghihingalo, na 
rebolusyong Pilipino diumano na nagtatagal na ng lampas 
kalahating siglo na kasintanda ng lolo at lola ko na siguro, 
kasabay na rin nilang mamatay mahihimlay at hindi kagaya 
ni Hesu Kristo na muli pang mabubuhay. Kala mo mga baboy 
damo na napakailap sa mga tao doon nakatago sa 
kasuluk-sulukan sa kabundukan kanayunan ewan ewan ko 
kung bakit pinipili nilang makipag-patintero sa pwersa ko na 
kapag itinapat sa kanila ay wala pang diez porsyento. 


Bhoxsz Khilla: 

Mga baboy damo, na kalauna’y nahuhulog din sa silo gaano 
man kailap at kalayo sa tao mabibisto pa rin ng mga tauhan ko 
kapag binuksan na ang mga mata sa lahat ng kanto ng bayan 
baranggay at baryo. Bawal ang asar talo sa larong ito na kayo 
ang laging talo. 


Boy Hangal: 

Sa larong pabor sa amin pero disgrasya kapag sinakyan nyo. 
Kayo ang lata sa tumbang preso at kame ang tsinelas na 
magpapatumba sa inyo! Parang basketball, kayo ang depensa, 
kami ang opensa na mag-aangas at magtatakda ng numero, 3 
points! Humanda ka na sa nalalapit naming pagkapanalo! 


Bhoxsz Khilla: 

Isang tyempo, isang trono. Mag-ingat na kayo dahil 
minamatyagan na namin kayo sa bawat kilos nyo bawat oras 
minuto segundo gaano man kalapit o kalayo nasa 
kabundukan man kayo o nasa sentro. May panahon pa para 


92 


SIBABo23 


magtago. Magtago na kayo sa ilalim ng palda ng mga nanay 
nyo o kaya magdasal na kayo sa lahat ng mga anghel at santo, 
lumuhod at sumamba na kayo para sa kaligtasan nyo dahil 
papalapit, nalalapit na ang krusadang lilipol sa mga barbarong 
katulad nyo. 


Boy Hangal: 

Nakahanda na, handang-handa na ang ang aking mga 
kabalyero na lusubin at sakupin ang inyong mga teritoryo at 
pigilan kayo sa pagpapalawak sa lupa ko. Isang tyempo 
sigurado matotodas kayo. Isang tyempo na magwawakas sa 
mga kabalbalan nyo. 


Bhoxsz Khilla: 

Sabay isasalang sa nagbabagang apoy ng paghihirap at 
pagdurusa kagaya ng mga makasalanan upang parangalan 
ang aming gobyerno at pagpugayan ang aming pangulo sa 
iisang trono na ang hugis ay trianggulo at nasa tuktok ang 
pagdakila sa imperyalismo! 


Boy Hangal: 

Sumama na kase kayo mga kabataang katulad ko sa tamang 
daan tungo sa pederalismo. Kabataan ang pag-asa ng bayan 
pero anong magagawa nyo kung nandito kayo sa 
kabundukan? May mga programa kame para sa inyo, 
scholarship, pabahay, ayuda, maraming pera inyong-inyo 
basta sumuko kayo. 


Bhoxsz Khilla: 

Tapos isuko nyo na rin yung mga armas nyo at mag-uusap 
tayo sa presyo pati na rin yung mga kumander nyo hindi natin 
pwedeng i-abswelto, saan ba sila nagtatago wala kang dapat 
i-sikreto kase kapalit nyan ay maraming zero ang 
matatanggap mo 


Boy Hangal: 
Come on vamanos, ngipin mo nalapnos, 


93 


SIBABoz23 


BH/BK: 
Come on let's get do it. Pwet mo may tatlong guhit! 


Bhoxsz Khilla: 
Sinong iyakin? 


Boy Hangal: 
Si (NPA #1) 


Bhoxsz Khilla: 
Sinong uhugin? 


Boy Hangal: 
Si (NPA #2) 


Bhoxsz Khilla: 
Sinong lugain, ang Partido! 


BH/BK: 
Mga tarantado! 


Pinakamabuting Anak ng Bayan (PAB) 


NPA #2: 

Sya nga pala (NPA #1) ano tong pinagkakalat ng mga tuta 
ni Duterte na paubos na raw ang Bagong Hukbong Bayan sa 
kanayunan? 


NPA #1: 

Ah yun ba? Oo totoo yan! Yan yung balitang kumakalat 
ngayon sa radyo at maging sa kalunsuran. Kilala mo si Liway? 
Bang-aw yun eh pero di naman sya importante kaya by the 
way, Isang malaking buhagon yan, realtalk. Eh sobrang dami 
pa ng NPA na umaabot sa laylayan, kapatagan, at kalunsuran 
hanggang sa umabot sa puntong ang kanyang mga 
pasistang tauhan eh hindi na makalabas ng kampuhan 
matapos birahin ng Bagong Hukbong Bayan. Sa sobrang 


94 


SIBABoz23 


kasamaan, sa sobrang kahangalan ginagawa nilang trensera 
ang mga katutubong Mangyan dito sa kabundukan. (NPA #2), 
tsaka ano itong sinasabi ni Cirilito Sobejana sila raw ay ma- 
ka-mamamayan, makabayan, at tagapagtaguyod ng 
kapayapaan? 


NPA #2: 

Ah si Sobejana ba ang bunga ng pagmamahalan ni Bentong 
at Pokwang na di pinanagutan, naulila, binulutong, kinulam 
kaya ganyan ang kinalabasan. Kaya naman pala sya ispesyal, 
kase di sya normal. Kase nung pinagbubuntis sya nung nanay 
nya, kala siguro ng nanay nya vitamins ang kortal. Isang 
malaking kahibangan yan pramis peksman! Ang gobyerno 
mismo at si Duterte mismo ang lumalabag sa karapatang 
pantao at animo'y mga limatik na sumisipsip ng dugo ng 
mamamayan at umuubos ng yaman ng sambayanan - mga 
korap! Yan ang katotohanan sa sistema ng lipunan sa 
kasalukuyan. 


NPA #1: 
Epal ka talaga Boy Hangal! Pati ikaw Boss Khilla alam mo 
parang pamilyar ka talaga eh. 


NPA #2: 
Pamilyar nga. Sya nga yun pare. 


NPA #1: 

Eh may utang ka pa ngang dalawang stick ng Marlboro sakin 
eh tsaka diba ikaw yung nagnakaw ng manok dun sa kabilang 
baryo hanep ka! Kaya kayo itinataboy ng masa eh tapos 
tatakutin nyo pang puputulin ang dila nila, at papatayin sila? 
Eh kung itirintas ko kaya yang mga dila nyo ng madala kayo. 


NPA #2: 

Hinding-hindi nyo maloloko ang sambayanang Pilipino 
habang may mga rebolusyonaryo na nilikha ng 
malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Hanggat 


SIBAEo23 


nandito ang Bagong Hukbong Bayan, tuloy-tuloy na susulong 
ang Matagalang Digmang Bayan mula sa kanayunan 
patungong kalunsuran! Kaming mga manggagawa at 
magsasaka, kaming mga kabataan at iba pang aping sektor ay 
ita-transporma ang bulok na sistema tungo sa lipunang 
sosyalista. Kami mismo ang magsisilbing kamao upang 
baliktarin ang salumpwet nyong trianggulo! 


NPA #1: 

Ako ay isang Kabataang Makabayan na hinubog bilang 
rebolusyonaryo taga dyan sa baryo. Alam mo kung san san 
san? Hindi mo na dapat malaman hangal! 


NPA #2: 

Kase yang bibig nyo walang ibang alam sabihin kundi 
mababahong mga termino na kasimbaho ng, una bibig mo, 
pangalawa yung tatay mong naaagnas na doon sa 
Malacanang na nagpupumilit na pahabain ang kanyang 
termino kahit na sukang-suka na sa kanya ang mga Pilipino. 


NPA #1: 

Kami mga Bagong Hukbong Bayan akala mo lang nawala 
pero hindi pala bahagi lang ng naging abala kayang abutin 
ang masa, masa'y kayang abutin ng kasama. Pagkakaisang 
matatag matatag pa at pinatatag. Pinipilit na 

pinatutumba pero di magawa dahil masa samin na Bagong 
Hukbong Bayan ay kone-konektado sa mga masa dahil sa 
mga takdang pag-aalsa na sa nakatakdang panahon ay abutin 
ang sosyalistang bansa at paramihin ang Bagong Hukbong 
Bayan sa Pinas. 


NPA #2: 

“Kay rami na ng Bagong Hukbong Bayan kumikilos na, dahilan 
mga gahaman nagsitalsik na, ginawa, ang bawat taktikang 
sampu laban isa, at ano ba ano pa ang binabalak nyo, ang 
Partido sa lahat nakahanay pati sa mga hukbo nyo. Malayong 
magkahiwalay, cuz we don't die we multiply oh oh 


96 


SIBABoz23 


NPA #1 at NPA #2: 

Di nyo kami magagawang ubusin 
Pagdurog ‘wag nyo ng isipin 

Kase kami rin ay magtatagumpay 

We don't die we multiply oh oh 

Sa pagputok ng liwanag ay 

Sa sosyalimo ay magpupugay 

Wala ng uurungan sugod ng taas kamay 
We don't die we multiply oh oh 


Referee: 

Toot! Sa wakas natapos na rin ang makasaysayang labanan sa 
pagitan ng Pinakamabuting Anak ng Bayan at Batang 
Pasaway pero pero ngayon, malalaman na natin kung sino 
ang tatalon sa tuwa at sino ang magpapatapon sa malalim 

na balon dahil sa kahihiyan bilang mga talunan. Tanungin na 
natin ang madla para sa pagpapasya at paghuhusga kung 
sino ang tunay na bida sa larong ito sino ang huling tatawa. 
Ang ingay nyo ang magtatakda sa itatanghal na dakilang mga 
modernong makata. 


Sa kanan ko, mula sa Batang Pasaway #WeLoveDuterte 
mag-ingay! 


Sa kaliwa ko naman, from Pinakamabuting Anak ng Bayan 
(PAB) - LDGC NPA Mindoro mag-ingay! 


Malinaw na malinaw ang hatol ng madla sa kanilang mga 
hiyaw umaapaw ang suporta mula sa masa para sa mga 
Pinakamabuting Anak ng Bayan (PAB) - LDGC NPA Mindoro 
pagkat malinaw na ang tunay na halimaw ay ang kampon ni 
Duterte at mga alagad nito na uhaw na uhaw sa yaman ng 
bayan at nanghahalihaw sa payapang buhay ng sambayanan. 
Malinaw ang panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas at 
ng Bagong Hukbong Bayan, tumangan ng armas, gapiin ang 
kaaway, isulong ang Matagalang Digmang Bayan! S| 


97 


SIBAPo23 


TALUMPATI 


Mensahe sa ika-53 
anibersaryo ng PKP 


Mensahe ni Ka Hunter sa ngalan ng Kabataang Makabayan 
sa pulong anibersaryo ng ika-53 taong pagkakatatag 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


“Mga kasama, 


Ang pananatili ng mga kabataan sa Bagong Hukbong Bayan ay 
patunay lamang na matagal nang itinakda ng mga kabataan, 1964 
pa, mga kasama, mula nang itatag ang Kabataang Makabayan. At 
magpahanggang sa ngayon ay nakatindig pa rin tayo rito at patuloy 
na nag-oorganisa at nagpapakilos. At mahigpit na sumasanib hindi 
lamang sa mga kabataang estudyante kundi sa mga progresibo at 
batayang sektor, partikular ng mga magsasaka. 


Kaya mga kasama, sa ika-53 anibersaryo ng ating mahal na 

Partido, iaalay natin ang kaisa-isa nating buhay. Hindi tayo matatakot 
na harapin ang ano mang sakripisyo at paghihirap. Para sa pag-aalay 
ng kanilang buhay sa pagtatagumpay ng demokratikong 
rebolusyong bayan! 


Ang kabataang makabayan, lumalaban! 
Ang kabataang lumalaban, makabayan!” S| 


Dy hii Maguyagi,Linaban 
nm Nagfagunpay | 


a 


99 


SIBABoz23 


